Google 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 



Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : / /books . qooqle . com/ 



Digitized by Google 



Digitized 



byGOQgl 



TAFOL Y BEIRDD : 

SEP 

TRAETHAWD 

YN 

EGLURO DEDDFAU MYDRYDDOL BARDDONIAETH GYMREIG 
O'R CYNOESOEDD HYD YN AWR, 

AC YN 

AMLYGU ANSAWDD A G WERTil 

Y 

PEDWAR MESUR ATI UGAIN CERDD DAFOD, 

YN OL 

SgtojWwrum Hen Blrotyartft UeirWr 8nc* flrjtfram ; 

AT YR HWN Y CHWANEOWYD 

AWDL AR YR ADGYFODIAD. 
6 AN ROBERT ELLIS. 

®TOA BKAWMRAIffB ®AH ABITOUQI J®H18. 



LLANGOLLEN: 

ARGRAFFWYD YN ARGRAFPDY Y BEDYDDWYR, CAN WILLIAM WILLIAMS, 
DROS Y DIRPRWYWYR. 

1852. 



Digitized by Google 



1 




! 

Digitized by Google 



RHAGYMADRODD. 



Mae Rhagdraith Mr. A. Jones, 3m nghyd a'm Rhagnodiadau inaU, 
yn egluro ansawdd y llyfr hwn, ac amgylchiadau ei gyhoeddiad, i'r dar- 
llenydd, fel o'r braidd y mae anghen rhagymadrodd o gwbl. 

Nid oes genyf reswm neillduol dros yr enw a roddais arno, heblaw 
fod y gair Tafol, yn Ngwent a Morgan wg, yn gyfystyr a Chlorian, yn 
Ngwynedd a Phowys, ac y dichon iddo fod yn gymhorth i'w ddarllen- 
wyr i bwyao Beirdd a Barddoniaeth Gymreig. 

* Ni fwriedir i Dafol t Beirdd ddisodli neb o'r athrawon cerdd oedd 
genym eisioes, ond yn hytrach amcenir agor fFordd newydd a disatbr 
i'r efrydydd ieuanc fyned rhagddo at berffeithrwydd yn y gelfyddyd 
uchelryw. 

Gormod o unrhywiaeth sydd yn ein cerddfeirniaid Gwyneddig, fel 
nad yw y naill o honynt yn rhagori nemawr ar y llall, ond dilynant D. 
ab Edmwnd mor gyfunllais gyfunUef a huaid ar wastadlyfn ros yn hela 
cadnaw ; eto cynnwysant lawer o hyfforddiadau yn gyffredin, nad yw y 
Dafol yn cyffwrdd a hwy, yn enwedig y Drych BarddonoL 

Gap mai crynhodeb, gan mwyaf, yw y tudalenau canlynol, o feddyl- 
iau y prif awdwyr Cymreig, nid oes genyf le rhesymol i ddysgwyl llawer 
o glod nac angblod oddiwrtb y gwaith. Nid wyf yn meddwl chwaith, 
(er fod yma y sylwadau gwertbfawrocaf o eiddo Gofonwy Owain, Iolo 
Morgantvg, Gwallter Mechain, #c.,) fel y meddyliai Sion Rhydderch am 
ei Ramadeg, sef i'r Dafol fod yn Hath fesur cynghaneddol hyd ddyben 
oesoedd; na, teilynga Barddoniaeth Gymreig i fardd ac ysgolor o 
enwogrwydd Ewropaidd ysgrifenu ami; a gobeithiwn y bydd i ddad- 
blygiad yr hen egwyddorion ddwyn rhyw orchestwaith i'r golwg yn 
fuan, pell tuhwnt i ddim a gawsom hyd yma. 




iv. 



RHAOTMADRODD. 



Dymunaf ddiarfogi beirniadaeth lem gyda golwg ar lythyreg y Dafol. 
Fy amean oedd gadael i bob awdwr ymddangos yn ei lythyreg ei hun 
yn y dyfyniadau ; a dichon i hyny ddyrysu peth ar y cynllun oedd gen- 
yf fel rheol i gyrchu ati, a ninau hefyd heb safon addefedig i'w dilyn. 
Dyna fy esgusawd ar y pen yna. 

Meddyliais unwaith am adolygu ein hyfforddlyfrau barddonol, o Sion 
Dafydd Rhys i waered ; ond erbyn ail feddwl, cymerasai hyny ormod o 
le, heblaw arddangos ar y mwyaf o hunanhyder ; er yn ddiau y buasai 
golwg ar sefyllfa y gelfyddyd yn nwylaw, ac yn amaer y gwahanol ath- 
rawon, yn dra buddiol i'r darllenydd ieuanc. 

Heblaw hyny, yr oedd fy meirniad parchus a dysgedig Teoid, yn 
addaw i mi gael golwg ar Ramadeg Edeyrn Dafod Aur, yn yr hwn, 
meddir, yr eglurir mesurau yr Hen Ddosparth, mal yr oeddynt ar ar* 
fer ddau canmlwydd cyn geni D. ab Edmwnd ; ond methais a chyr- 
haeddyd yr amcan hwnw. 

Hefyd, o herwydd pellder y ffordd oddiwrth yr argraflydd, diangodd 
rhai gwallau ei sylw ef a minau ; megys, — 

Tudal. 40, dywedwyd " Mwy gafr," &c, yn He " Mwy na gafr," &c. 

" " yn lie " yn Prydain," darllener " atfeirdd Yny* Prydain." 
Tudal. 41, yn lie " CaBwenau," darllener "C as we nan." 
Tudal. 43, yn He "y ddau Ramadegwyr," darllener "y ddau Ramadegftr." 

" M yn lie " a tybiai/' darllener " a <Aybiai." 
Tudal. 89, doder gyny gair gwyneb, fel hyn, — 



Os gwel y crafFolwg ragor o wallau, dymunir arno eu diwygio. 
Nid oes genyf yn awr ond cymeryd fy nghenad, a gadael fy llyfr i 
nodded plant Ceridwen, gan ddymuno arnynt wneyd y defnydd goreu 
o hono, nes y caffont ei ragorach. 

Yr eiddoch oil, feirdd a llenorion goleuddawn, gyda phob dyledus 
barch, ac yn " Nawdd Duw a'i dangnef," 



Gan boeu a gloes mae'r gwyneb yn glaau." 



CYNDDELW, 



Sirhovoy, Gorphenaf I2f*d 9 1852. 




feHAGDRAITH. 



At y Darllenydd. — 

a Tra ein denir i sylwi yn feu- 
nyddiol, gyda syndod boddlongar, ar 
ddiwygiadau celfawl, gresyn fyddai i 
ni ddibrisio ' y gelfyddyd fawr, yr hon 
a gyrhaeddodd uwchanaeth cymeriad 
yn ei rhanau gwyddorol, gan wrthod 
egwyddorion sylfaenol ar wirionedd, 
a phrofadwy trwy ymchwiliadau man- 
yfaf y beirniaid mwyaf treiddgar, a 
chymeryd ein darwam i olrhain cyn- 
lluniau fiugsylfaenol a di ansawdd. 
Ni phertbyna i unrhyw gelfyddyd 
fesurau dianghen eu newid, i ateb 
darganfyddiadau oesoedd olynol, ond 
mesurau barddawl y Cymry; ac ni 
pbertbyn i unrbyw genedl ddyfeisiad- 
au na oddefant ddiwygiad, yn y defn- 
yddiad o honynt gan genedloedd 
ereill, ond y mesurau byn. Gan y 
gall y Gymry ymffrostiaw yn yr uchef- 
gamp hon, uwcblaw un genedl arall, 
onid y w yn ddyledus arnom amddi- 
fFyn ein braint, a cbadw y cymeriad a 
feddtannwn trwv ymchwiliadau man- 
wl ac ystyrbwyll ein hynafiaid. Hyd- 
erir yr etyb cyboeddiad y llyfr hwn 
y dyben o ddwyn i sylw y beirdd a 
cbarwyr barddoniaeth yn gyffredinol, 
Ansawdd a gwerth Pedwar Mesur 
ar Ugain yr ben Gymry ? ac y deu- 
ant i gydnabod eu breintiau godidog 
o ran rhyw ac ansawdd, fel nas clywir 
neb mwyach yn achwyn ar gaeth- 
iwed " bualau rwll gwepra," o dan y 
camsyniad mai egwyddorion bardd- 
oniaetb y Cymry a gyfansodda ben- 
illion bualawg Dafydd ab Edmwnd. 
Mae beirdd yr oes bresenol wedi cael 
eu magu a'u meithrin yn yr amryfus- 
edd hwn, a byny naill ai o berwydd 
■el ddallbleidiol y rbai a gyboeddas- 
ant reolau barddoniaetb, neu eu han- 
wybodaeth am ansawdd Dosparth 
M organ wg. Heblaw ambell nodiad 
arwynebol yn y cyboeddiadau cylcb- 
redol, ni chyhoeddwyd yn y canrif 
bresenol ddim yn egfuro ansawdd y 
ddau ddosparth. ond traithawd Seis- 
nig yr athraw goleuddawn Gwallter 
Mech ain. a Chyfrinach y Beirdd gan 



yr hvnafiaethydd brwdfrydig, a'r 
bardd clodfawr, Iolo Moroanwg. 
Ni fu traithawd Gwallter Mechain o 
gymaint gwasanaeth cyffredinol, o 
berwydd mai yn Sais'neg y cyhoedd- 
wyd ef, ac yr oedd Cyfrinach y Beirdd 
yn rhy uchel bris i bawb ei gyrhaedd, 
ac ni wnaethpwyd y defnydd dylad- 
wy o hon aw gan y rhai a'i cawsant, 
yn amgen na phe cyhoeddasid Gram- 
adeg i iaitb farw ! Er cael ymchwil- 
iad ychwanegol i'r pwnc pwysfawr 
hwn yn lllnyddtaeth Cymru, cynnyg- 
iwyd gwobr erbyn Eisteddfod Gelfi- 
groes, Nadolig 1850, am " Y Traith- 
awd goreu ar ansawdd a gwerth y 
Pedwar mesur ar Ugain." Ni dder- 
byniw'yd ond un traitnawd ar y testun, 
sef gan awdwr y llyfr hwn. Cydsyn- 
iodd y diweddar haeddbarch a'r dysg- 
edig Tegid i feirniadu y cyfansodd- 
iadau. A ganlyn yw ei feirniadaetb 
ar y testun hwn : — 

"Derbyniwyd ar y testun cyntaf, 
sef traetbawd ar 'Ansawdd a Gwerth 
y Pedwar Mesur ar Ugain,' un traeth- 
awd, gan 'Ydwyf un o hll Gwaeth- 
foed o Bowy8.' Fy marn am y traeth- 
awd hwn ydyw, ei fod yn teily ngu 
cael lie wrth ochr ysgrifeniadau y di- 
weddar Gwallter Mechain ar y Ped- 
war Mesur ar Ugain, a chael ei weled 
beunydd a byth yn nghymdeithas 
* Cyfrinach y Beirdd, 1 a gynoeddwyd 
gan Iolo Morganwg. Traethawd yw 
hwn ag sydd yn deilwng o oleu'r 
dydd; ac i fod yn Haw pob bardd. 
Gobeithiaf y byddaf byw i'w weled 
yn argraffedig ; ac os byddaf byw i 
weledhyny, rboddafi'r llyfr le parch- 
us yn fy llyfrgell. Caiff fod yn ochr 
yn ochr wrth waith Gwallter Mechain 
ac Iolo M organ wg, dynion a dreul- 
iasant eu hoes i gynnal i fyny an- 
rhydedd Cymru, Cymro, a Ch ymraeg. 

D. S.—Os argrefiir y traethawd, 
cynghorwn yr awdwr iroddienghraifft 
o r mesurau y soniaefe am danyntyn 
ei waith, vn ol fel y gwnaeth awdwr 
'Cyfrinach y Beirdd;' ac yn gymaint 
a bod gan yr awdwr ychwaneg i*w 



Digitized by Google 



VU RHAG 

ddywedyd yn nghylch y mesurau 
caethion, &c M yn ol ei gyfFes yn y 
traethawd hwn, annogwn ef, a go- 
beithio y gwna Eisteddfod Gelligroes 
hefyd ei annog, a'i gefnogi i fyned yn 
mlaen a'r gwaith syddganddo mewti 
golwg. 

m Ar ol dy wedyd fy uieddwl fel hyn, 
nid oes braidd achaws i mi ddywed- 
yd, er nadderbyniwyd ondun traeth- 
awd ar 'Ansawdd a Gwerth y Pedwar 
Mesur ar Ugain,' testun yr Eistedd- 
fod, mai fy marn ostyngedig ydyw, 
fod yr awdwr yn helaeth aeilyngu 
gwobr yr Eisteddfod, a mwy hefyoV' 
Ni chyrhaeddodd nemawr o ddyn- 
ion wybodaeth mor drwyadl a dyfn- 
ddysg o barth Cymru, Cymro, a 
Chymraeg, a Tbegid. Nid ar antur 
y llefarai, ond yr oedd ei eiriau yn 
ffrwyth olrheiniad, ac yn dangos dar- 
ganfyddiad gwraidd a nod ei ym- 
chwiiiad. Nid peth dyeithr iddo ef 
oedd y testun hwn, ac nid oedd neb 
yn alluocach i roddi barn arno. Yn 
ol ei annogaeth, parotowyd y traith- 
awd i'r wasg; ychwanegwyd ato yn 
unawl &'i gyngnor, ac wele efyn awr o 
flaen y cyhoedd; ond, Och! nid yw 
Tegid yn fy w i roddi iddo y lie paren- 
tis a ddymunai yn ei lyfrgell. 

Wyledy byd r»i 'ngwaelod bedd— lleidfog, 
Gyraro mor enwog, a mawr am rinwedd. 

Wrth gvflwyno y llyfr hwn i'r cy- 
hoedd, nid anfuddiol fyddai taflu gol- 
wg ar farddoniaeth yn ei sefyllfa bre- 
senol, yn nghyda chydtnaru y Prydd- 
estau A'r Awdlau, y "rhydd" A'r 
"caeth," i'r dyben o ddwyn ei gyn- 
nwysiad i arferiad, yn amgen ni fydd 
ei dynged yn well na'i flaenoriaid, ac 
ni edrychir arno ond fel cywreinbeth 
diddefnydd. 

Wrth edrych ar ddiwygiadau y can- 
rif diweddaf, canfyddwn bawb, yn 
mhob celf a gwyddawr, yn vmest- 
yn at gyflawni gorchestwaith, ond 
yn unig y beirdd Cymreig ; y rhai 
hyn, yn lie myned yn mlaen gyda 
yr oes, a &nt yn hytrach yn ol, 
gan ychwanegu bloeddiaw, Rhyddid! 
Rhyddid! o gadwynau y mesurau 
caethion ; heb ystyried eu bod, wrth 
geisio cael pawb l'w sefyllfa ddiegni 
hwy, yn ymestyn at ein difreinio fel 
eenedl o gymeriad barddonawl uwch- 
law un genedl arall; yn nghydag ys- 
peiliaw ein hiaith o'i harddwisg od- 
ldocaf. Y mae barddoniaeth rhy bur 
wedi ymddangos ary mesurau rhydd- 
ion i neb gonest eu galw yn rhigym- 



au; o'r tu arall, mae yr awen wedi 
cael cymaint o le i chwyfiaw ei had- 
enydd yn awyrgylch y Pedwar Mesur 
ar Ugain, ac wedi ymddangos mor ys- 
plenydd ar ei gorsedd freiniol yn 
ngemwaith y gyngbanedd, fel naa 
goddefir eu galw yn gadwyni gwag- 
orchestol, yn enwedig gan y rhai nad 
oes digon o aw o dan eu hesgyll i'w 
dyrchafu i gopa Moel Arthur, lie mae 
y defnynau aur yn dyfod o groth y 
wawr, eithr a orfyddant hedeg o am- 
gylch y godreon, yn nghymydogaeth 
y barug a'r niwl. Yr eithafnod per- 
yglus ag y tueddir rhai i fyned iddo 
dan fantell rhyddid, ydyw anufydd- 
dod i awdurdod, ac anmharch i ben- 
defigaeth. Gwna camddefnvddiad 
rhyddid fwy o niwed na'r caetnder yr 
achwynir o i herwydd ; ysbeilir rheol- 
au a defodau o'u hanrhydedd, afreint- 
iwyd trwy ymbwyll a phrofiad, nes eu 
dwyn i'w sefyllfa annosbarthus gyn- 
tefig. Mae arwyddlun o'r egwyddor 
hon i'w ganfod yn ngweriu lywodr- 
aethwyr anystywallt barddoniaeth 
Gymrei^. Nid ymfoddlonir ar dori 
llyffetheiriau y gynghanedd, heb 
sathru blodeuyn cerdd, sef cywrain 
gelfyddyd, a diddymu tri phriodoldeb 
mesur, sef M hyd y ban, dull y penill, 
a phwys yr acen." Rhai nodedig 
oedd yr hen Gymry am eu trioedd, a 
braidd y gwelir mwy o ol ymchwiliad 
mewn dim i ansawdd a threfn nag a 
welir yn eu trioedd cerdd; ond rhyf- 
edd can lleied o'u hargraff a welir ar 
farddoniaeth y dyddiau hyn, yn en- 
wedig y pryddestau. Er cymaint a 
achwynir ar yr awdl, cydnabyddir ei 
hurddas gan ei gelynion o'u hanfodd, 
tra y cymerant ryddid i saerniaw eu 
mesur rhydd heb gydnabod ei anheb- 
gorion. Os bydd bai ar gynghanedd- 
iad awdl, gorfyddir cydnabod hyny 
wrth achwyn ar ei chaethiwed, ond 
gellir meddwl wrth ddarllen llawer 
pryddest, hyd y nod rhai " buddygol," 
mai yr unig amcan gan yr awdwr 
oedd carneddu geiriau, heb feddwl 
dim am iawnderau cerdd, sef crebwyll, 
trefn, a mydr ; gadewir y llinellaufel 

Ee lledratid hwynt oddiar yr awen, 
eb ofalu dim, ond cael digon o rifedi 
i arddangos trwsgleiddiwch ac an- 
nhrefn mydryddol. Ceisir dynwared 
awdl mewn amrywiaeth mesurau. ac 
wrth hyny aberthir trefn ar ganiad- 
aeth ar allor penrhyddid. Dyma 
ddy wed Iolo Morganwg ar drefn can- 
iadaeth :— 
"Wrth fydryddu cerdd, sef trefou 



Digitized by Google 



RHAGDRAITH. 



a llunio mesar ar benill, edryched y 
bardd na rotho'n gwpledig y cyfryw 
fannau ag a font rhy annhebyg, 




birion j mal pe rhoddit ban o ddegsill 
neu fwy yn gwpledig ag un o bumsill 
neulai, a'r cyftelyb, cann ni lithra'r 

f'aniadaetb yn hawdd as yn rhwydd- 
ithr o un gybydedd i'r Ball pan font 
yn ry anghyfartal." — Cyfrinach y 
Beirddy tudal. 27. 

Pwy bynag a fyddo am brofi y 
gwirionedd ucbod, a cbael enghreifft- 
lau o anllithrigrwydd banau anghyf- 
unhyd, darkened waith Torwertb 
Glan Aled; gresyn fod awenydd o'i 
atbrylitb ef wedi talu can lleied o 
sylw i banfodolion cerdd. I brofi 
cloa;yrnwch ei fanau,dyfynir a ganlyn 
o ei Balestina : — 

"Ac am fy nghalon pletha'th dyner gri, 10 
Pafoddgadawafdi" % (pktbucrif) 

'* Fe drown a'ra dagrau dy oriwydaidd lien 10 
Dan goron wen." 4 

" Draw gwelaf ddyn fel fi fy hvn, 8 

Gofynaf iddo ef yn gun S 

Eabonio hyn 4 

I'm meddwl »yn," &c, &c. 4 

Mae diweddiad swta ei benillion fel 
pe gwisgai ei blentyn a* sidan, ac yna 
ei gyfarch aVi droed yn ei ddospartb 
ol. Decbreua ei erfyneb fel byn, — 

"Fy nwyfol Dadl o'th ansawdd anweiedig di, 12 
Yn belydr cain yn ngbanol rayrdd o'm rbyw 10 
Yrwyf ynbyw." 4 

Mae llafar, yn bytracb aflafar, y Hin- 
di ddiweddaf mor annatnriol ag ys- 
grech dallhuan yn ngbanol cerdd yr 
eo8. Dyna rai o lawer o enghreifftiau 
mydryddiad Palestina, am yr bon y 
dywed Gwilym Hiraetbog,naragorir 
ami mewn un iaitb arall gyda polwg 
ar wir anhebgorion barddomaeth ! 
Un o anhebgorion cerdd yw celfydd- 
bwyll, ac os na ragorir mewn un iaitb 
arall ar y darnau angbydsain uchod, 
na sonier mwyacb am gyfieithu rhig- 
ymau estronol i'n hiaith barablber, 
eitbr gadawer y cynnrycb yna o an- 
bebgorion aflerwcb y tu draw i Haf- 
ren, i rinciaw yn ngblustiau esill 
Hen gist; mae gormod o'r cyfryw yn 
syfrdanu clustiau y Cymry eisioes. 
Yn Eisteddfod Ddirwestol ddiweddaf 
Merthyr Tydful, ar y testun " Paul 
yn Atben;* rbydd Eben Fardd yr 
engbraHft ganlyn ol o ddoniau yr 
awdwr buddygol 



" Mae pawb y» gluet ©*! ncbel ben i lawr, 
Ar ddirgel lech y c6f fe roir poo sill yn awr ; 
Ah I dacw'r arelthydd yn aefyll yn wrol, 

A'i luoedd gwrandawyr yn fy wiog eu gwedd, 
Rbaid imi ddarlnnio'r teimladau amrywiol 

O'r eichyU ddigofaint i'r hnntll o bedd, 
A godir fel rblthiau gan hud lath y iwynydd ; 
Wrth archiad gorrymua yr hylithr lefarydd, 
Ei ardeb ei hunan yn flaenaf ddarlunir, 
Ac yna'i wrandawyr yn fanwl a dyak. 
Maegwrolfrydedd yn ei agwedd, 

Ac ar reolaeth yn ei dreiddiol drem ; 
Ei daken uchel sydd yn deml gref 

I feddwl pur : ac idd ei alwad lem 
Ufydd~dod llwyr a rydd yr boU ddysgogion. 

Eiatedda diyagogedd gwn ar Hen ei ael, 

Ond lleddfir hyn gan garedigrwydd hael ; 
Ac yn nawdd-liwiau'r ddau mae nef ragorion, 

Ac mae ei feddwl llawn, 

Ei ddofh a'i nefol ddawn, 
Yn rhoddi tyner rym i'w holl acenion. 
A cher ei fron, ac ar ei ddeheulaw, 

Mae an i'i fynwe* yn ymchwyddo'n llawn ; 
Ni fyn ei gynbea galon sefyll draw, 

Am dd'od yn mlaen mae yn awyddua lawn : 
Ac yn ei wedd mae erea wir frwd-frydedd, 
Ei argyboeddiad sieryd yn ei agwedd ; 
Tyr t tyr ! ar fyr yn for o orfoledd ! 
Ah! Dionysias yw, 
I'r newydd gred o'i Dduw, 
A'i Athro gwir, y mae am roi anrhydedd ! " 

Dyna enghraifft anfaddeuol o ddon- 
iau can arobryn, ac wedi ei barnu yn 
deilwng o wobr gan gerdd-fehrniad 
cadeiriol! A oes eitbafion pellacb 
i'w $ael o drwstaneiddiwcb ? Pe 
syrthiaaai yr awdwr droa glogwyn 
anferth, ac ebycbu llinell bob tro y 
tarawai ei benglog yn erbyn danedd 
y graig "o'i uchel ben i lawr," ni all- 
asai ysgythru dim afleracb, na mwy 
croes i anhebgorion barddoniaeth. 

Bellacb, terry ned y pryddestwyr am- 
ryfarn y cyfryw ffrwyth o eu myfyr- 
dodau na chydwedda&g anhebgorion 
barddoniaeth, yn ngeiriauHuw Mor- 
rua, ar y mesur a el wir Ianto'r coed 

" Nid ydwy'n ceisio bod mor lin, 
Am ryw ddiniwed gastiau mfin, 
Mi fedraf finau, wnaeth y gan 
Beth cogio." 

Y GYHYDEDD. 

Yn ol rbeolau Barddas, y mae naw 
Cyhydedd; ond y mae rhai o gefnog- 
wyr Dafydd ab Edmwnd, er cydym- 
fiurfio yn well ag ansawdd ei benill- 
ion ef, yn boni nad oes ond saith 
Cyhydedd, ac nad yw y Gyhydedd 
Laes a'r Hir, amgen na cbysvlltiad 
o'r Gaeth a'r Drosgl. Dywed Huw 
Tegai y yn ei A g or tad Gwybodaeth, 
tudal. 52, fel hyn,—" Cyhydedd ; sef 
yw byny, hyd neu bydedd Hi n ell. 
Nid yr un enw sydd gan bob awdwr 
ar y Cybydeddau, am byny, ni a ddef- 
nyddiwn rifnodau yn lie enwau. 

1. Pedair sill, "Cynnal cwynion." 

2. Pum' siU, " Y dail a'r delwau." 



Digitized by 



VIM, 



RHAGDRAITH. 



3. Cliwe' sill, " Neuaddau newydd- 
ion." 

4. Saith sill, "Un naws a dail ein- 
ioes dyn." 

5. Wyth sill, "Yr hen ddaiar hon 
a dduodd." 

6. Naw sill, " Gan hael hawddfydd 
cael o fodd calon." 

7. Deg sill, " Ail un o fonedd, i 
Elen fanog." 

Y mae Iolo Morgan yn enwi 
dwy ereill, sef un sillar ddeg, a deu- 
ddeg sill, ond metfaasom gael yn ei 
lyfr un enghraifft, ond yn unigcorfan- 
au cyfansawdd dyri. Y mae y llinell- 
au yn ngalarnad Blackwell ar ol He- 
ber, yn un sill ar ddeg a deuddeg sill ; 
er hyny, y cyhydeddau a nodasom, 
2, 3, sydd yn hydedduy mesur hwnw." 

Anghydm&rol Atkronydd ! Treidd- 
iodd i ddyfnderoedd rhifyddiaeth, nes 
cael allan fod pumn a chwech yn un 
ar ddeg, a mwy na nyny, sef fod dau 
chwech yn ddeuddeg ! Dyma ddwy 
linell o Alar nad Blackwell:— 

" Yn nagrau a gaiar Hindoo gallwn ddarllain, 
Ni sengaist ti India heb gwmni dy 18r." 

Pwnc yrymchwiliad yn awryw, ai 
"2" a "3 " Huw Tegai sydd yn hyd- 
eddu y mesur. Gosodwn ei enghraifft 
i lawr ; — 

2. Y dail a'r delwau ; 5, Neuaddau newyddion. 

Wrth osod y ddwy Gyhydedd fel yna, 
mae y corfan yn gloff, yr hyn a brawf 
nad f< 2" a "3" H. Tegai sydd vn 
hvdeddu y Gybydedd Laes, ond fod 
iddi gorfanau rheolaidd ei hun, mal, — 

" Ni sengaist ti India heb gwmni dy Idr." 
Buasai — 

Newyddion neuaddau y delwau a*r dail, 

yn iawn. Gwnelai dwy linell rhif 3 
Gyhydedd Hir, a byddai y corfan yn 
rheolaidd, ond gan mai yn niwedd y 
11 in ell mae yr odl, nis gellid dweyd 
mai dwy Gyhydedd Drosgl ydynt, 
onide byddai rnaid i ganol a diwedd 
y llinell odli &'u gilydd; a chanmolir 
y Gyhydedd Laes a'r Hir yn fawr o 
nerwydd eu rhagoroldeb i gynnal syn- 
wyr, a maith amrylef eu caniadaeth, 
yn amgen rhai a fo byrach, am "na 
ddaw yr odlau mor ami i flino y glust 
6 chyfunllef, ac a phwyso pob pwyll, 
y ddwy golofn hwyaf yw y goreu o'r 
noil golofnau. am fod helaethach lie 
i synwyr ynddynt." Yn ol athron- 
iaeth Tegai, gellir dweyd mai cysyllt- 
iad Cyhydeddau byrion yw pob un 
hirach na chwe' sill, ac yna dod i 



mewn ar Gyhydedd Gota: eithr ni 
chydwedda hyny & barddoniaeth 
Gymreig ; ac yn ol yr athrawiaeth 
chwe'onglog hon, nid rhyfedd fydd 
cly wed fod rby w rifydd wr athronydd- 
ol yn dadleu dros ddiddymu y rhif- 
nodau uwchlaw chwech, am y gwna 
6 a 3, naw yn burion ! Gwae y pryd 
hwnw i'r mesur 8 a 7. Am fesur as- 
glodaidd a diodl y Saeson, -gall H. 
Tegai ddifyru ei hun wrth ranu hwnw 
y ftordd y myn, ni ymddengys mwy 
o farddoniaeth ynddo y naill ffordd 
na'rllall: enghraifft: — 

" Y mynydd fflamia, Ef a sigla'r byd, 

A chryn y bobloedd; nid yn hyn ychwaith, 

Oud yn mhob peth cyffredin gwelir Duw." 

Y mynydd fflamia, 

Ef a sigla'r byd, 

A chryn y bobloedd ; 

Nid yn hyn ychwaith, 

Ond yn mhob peth 

Cyffredin gwelir Duw. w 
Y mynydd fflamia, Ef a sigla'r byd, a chryn y 
bobloedd; nid yn hyn ychwaith, ond yn mhob 
peth cyffredin gwelir Duw. 

M^n y Gvnghanedd a'r Gyhydedd 
Gymreig ddangos eu hunain yn mhob 
man lie byddoni, ac ni ellir darllen 
englyn rheolaidd, a rhoddi y pwys- % 
lais yn briodol ar y geiriau, heb eu 
hysbysu. 

" Onki oes mewn llindysyn,— a'i feroea, 
Wrth farw'n el blisgyn, 
A chodi mor wych wed'yn, 
Eglurhad goleu ar hyn I n 

Mae yr englyn uchod mor llithrig a 
iaith rydd ; pe newidid dull y llinell- 
au, dystry wid ei harddwch a'i felus- 
der ; ond am y bryddest ddiodl, druan, 
y mae mor anelwig ei chyfansoddiad, 
fel nad oes modd ei gwneyd yn waeth. 

"Y mae Iolo Morganwg yn enwi 
dwy ereill, ond methasom gae] yn ei 
lyfr un enghraifft, ond yn unig cor- 
fanau cyfansawdd dyri." Hawyr! 
Y mae Huw Tegai wedi athroneiddio 
y Gyhydedd yn anmherthynasol i 
ddyri. Oni ddywedodd mai hyd y 
llinell yw cyhydedd? Onid un o 
bymtheg llwyth yr Adlawiaid yw 
dyri ? A phe buasai ei ddy wediajl yn 
wir, ni allasai un athronydd gael 
gwell enghreiffliau na phenillion 
dyri i ddangos y Gvhydedd Hir a'i 
rhagorolion, i gynnal synwyr a melus 
ganiadaeth. "Mesur cvn cdf yw dyri, 
er ei bod ar gamddeall yn hirfod oes- 
oedd." — Barddas. Ysy waeth, ar gam- 
ddeall y mae gan Huw Tegai, canys 
rhoddodd Iolo Morganwg y Gorcn- 
anau canlynol yn enghreifiliau o'r 
Gyhydedd Laes : — 



Digitized by Google 



Rff AGDRAlTH. 



Penill pedryfan 



Hawr y rhyfeddais a synata er'a enyd, 
Maint pob rhyvr ddrygwaith dro TbuUfaHb 

drwy'r bollfyd, 
Murnwae a galar a blaenfar y bltofyd, 
Heb en w gwir bedd web heb un i'w gyrhaeddyd." 

Tho$na$ Lewis a'i cant. 

Arall, chwe*ban : — 

Ci gwych ei rediad da'i hwyliad a'i helynt. 
Ci laddai bryiaid, Ye, bleiddiaid lle'i bloeddynt, 
Ci a dry eirtb o ben geirtb yn eu gwrth-bynt, 
Cnoi llewod difraw a'u belddiaw lle'u byddynt, 
Ci bynod a hardd occo'n hoywnad el hynt, 
Cf'n orn i daerion, mwy cynnar na dewTwynt." 

Edward Dafydd, 
Ifieiddgi Syr R. Basted, o'r Bewpyr. 

Eto, pedryfan ar Orchan y Gyhyd- 
edd Hir:— 

" Yn iacb, fy mab anwyl, yn d'arwy] e dorred 
Holl wynfyd y ddaear o*m galar yn gated, 
Pob rhai a doaturiant a gwaelant o'm gweled 
Yn gaethwaa y blinwaig, ag aethus y blaned." 
Thomas Lewis, yn marwnad ei fab. 

Gwel enghraifft arall wythban, tu- 
dal. 91, yr oil yn Orchanau, o Gyfrin- 
achy Beirdd y er y dywed H.Tegdi nad 
pes ynddoondenghreifftiau o ben ill- 
ion dyri. " Bernir yn well mewn dyri 
beidio odli ychwaneg na dwv linell, 
rhag siomi y glust wrth ddysgwyl 
ychwaneg o odlau." 

"O'r saith golofn hyn y tynwyd y 
Pedwar Mesur ar Ugain, meddir. 
Meddai pwy? Meddai Huw Tegai, 
ac ereill o esill Dafydd Pwll Gwepra. 
Os athroniaeth, athroniaeth, ynte. 
Gan mai y naw Cyhydedd, a'r pym- 
theg colofn Adlaw sydd yn flurfio y 
Pedwar Mesur ar Ugain, ac nad ellir 
cael ychwaneg na'r pymtheg colofn 
Adlaw o'r naw Cyhydedd, inae yn 
rhaid nad ellir cael pymtheg o saith 
Cyhydedd ; a phe caid hyny, ni fydd- 
ai ond duu fesur ar ugain, a gwneyd 
yreithaf; eithr gall gwehelyth Pwll 
Gwepra wneyd bathau o behillion yn 
ddiddiwedd, trwy uno amry w fesurau 
A'u gilydd, fel y gwnaeth eu tad Da- 
fydd yn Eisteddfod Caerfyrddin. 

Y OYHYDEDD OULI.AE8. 

Yr emynau ag ydynt ar y mesurau 
7, 6, ac 8, 7, ac nid oes ond haner y 
penillion yn odli, ynt ddirywiadau o'r 
Gyhydedd Orllaes. Yr un yw y mes- 
ur 7, 6, a * Bryniau r Iwerddon," a 
dylai gael ei ysgrifeuu yn bedair Hin- 
di, fel— 

"Angylion dont yn gyaon rbifedi gwlith y »awr, 
Rbont eu coronau euraidd o flaen y fainc i lawr ; 
Dadaeiniant eu telynau yn nghyda'r anint yn un, 
Fyth, fytb ni ebanant ddlgon, am Dduwdod yn 
ydyn," 

Byddai yn iawn gwneuthur wyth lliu- 



ell o hono pe cynghaneddid ef ar y 

Gyhydedd Gyrch, fel— 

" Blaguryn o wraldd Jesse, 
Rbyw for* dyf yn lawr." 

Yr un fath y mesur 8, 7, dylai odli ar 
yr ail linell, canvs nid oes mwy o 
reswm dros adael haner penill neb 
odli na phe gadewid ef i gyd; neu 
arfer y Gyhyoedd Gyrch, fel y gwnai 
yr awenber Dafydd Ddu Eryri. — 

*'Gwelwn oil y dail yn cwjmpo, 

Ae yn gwywo'n Uwyd eu gwedd ; 
Pelly'r elnioea ay'n dirwyua 

Dyn i bydra yn y bedd ; 
Ceisiwn hawl yn mbren y bywjpf, 

Pren uwch adfjrrf, cnawdol chwyth; 
Pren mewn gardd sydd bardd ei hurddo*, 

Pren a bery'n wyrddloa bytb." 

Er fod y gyhydedd hon yn un dda, i 
gynnwys synwyr yn ei hyd 15 sill, 
bolwag y w o ran melusder heb gvng- 
hanedd i'w phereiddio, o herwydd ei 
hirder cyn cyrhaedd yr odl. Mae yn 
debyg mai l ateb colofnau a dail cul- 
ion y cyhoeddiadau misol, a llyfrvn- 
ach ereill, y rhanwyd y cyhydeddaty 
hwy na hir, yn 7, 6, ac 8, 7, o sillau 
yn y Uincllau. Gwasanaetha yr en- 
wau ihifyddol jn burion i ambell 
flaenor canu i rifo ei fysedd, er cael 
all an j mesur, pan roir y gair allan 
heb ei enwi ! Cy fire din, a chy fired in 
iawn, yw y Mesur Cyffredin, pan na 
fyddoary Gyhydedd Gyrch,felhyn, — 

'* Clodforwch enw Mab Duw Ion, 

Angylion gwy nion gwawr ; 
O ! deuwcb a cboronwcb Ef 

Yn Llywydd n«/a Hawr." 

Neu yn odli yn gadwynbroestiawg, 

fel hyn, — 

" Mae'r gwyntoedd yn fy nghuro'n ol, 

A finau 'dwyf ond gwan ; 
O ! cymer Iesu fi'n dy gol, 

Yn fuan dwg fi'r lan." 

Ysgrifenir y Mesur Salm yn was- 
tadol ar y Gyhydedd Gyrch.— 

" Dedwyddol yw mewn buchedd dda 

Y eawl a oftia'r Arglwydd ; 
A'i orchymynion anwyl y'«*. 

Bydd iddo helyw* hylwydd."-- E. Pry*. 

Y CORFANAU. 

Ychydig o ystyriaeth mae y cor- 
fanau wedi ei gael gan y beirdd caeth 
na rhydd; a'r rhai hyny ag ydynt 
wedi cymeryd arnynt ein hyftbrddi, 
a'n cam ar weinian t o berthy nas i ddy n t. 
Mae alhrawon y corfanau, yn enwed- 
ig mewn cysylltiad a'r emynau, mewn 
ystyr wedi dyn wared I). ah Edmtvnd 
ar y Pedwar Mesur ar Ugain, trwy 
roddi enw un ar y Hall, a chymyagu 

B 



Digitized by Google 



X. 



RHAGDEAITH. 



ereill a*u jralw oil wrth yr un enw, fel 
nad yw yn llawcr o ryfeddod fod 
11 wy bran y beirdd mor garegog ac 
an was tad. Wrth ddarllen llawer 
pryddest, yr ydym fel pe byddem yn 
meddwl einbodyn ihoolo ^laslanerch 
jryfryd, ond heb yn wybod i ni y n taro 
em traed yn erbyn twmpathau mor- 
grug, a gwadriod, ac o'r braidd y cawn 
gyfle i adennill ein camrau cyn y gor- 
fyddwn gusanu y llawr. Ymddengys 
oddiwrth ei enghreifftiau, nad yw /. 
Mills, awdwr y Gramadeg Cerddorol, 
wedi talu digon o sylw i Gyfrinach y 
Beir&dy onidc ni fuasai yn cyfarwyddo 
j darllenydd i'r Drych Barddonol yn 
nytrach nag i hwnw, gan nad yw 
Caledfryn wedi cymeryd arno egluro 
y corfanau, ond yn unig bwys yr acen, 
yn ei benillion dyfynedig. Corfan 
y w dadran acenol ban o farddoniaeth. 
Dylai y ban fod ytl gydryw ei acen 
yn nihob corfan, a'r geiriau i gael eu 
priodol acen, yn ol rneol yr iaitb, fel 
pe eu geirid mewn traithawd; o her- 
wydd pe cynibwysid y geiriau i ateb 
i'r corfan yn groes i'r modd y dylent 
gael eu seinio, dystrywid y synwyr, 
megys,— 

«' Llefwch eenarfon Duto o hyd." 

I ateb i'r corfan, mae y r acen i fod ar 
y sillau italaidd, a swnia yn— 
Lief hwch cenadon Duw o hyd. 

Er na chydnabyddir yn gyffredin 
ond tri cborfan, mae eu rhifedi ollyn 
wyth, hyny yw, y mae wytb dull o 
acenu neu bwysleisio er ffurfio corf*n, 
sef y rhaniad lleiaf a ellir ei wneyd ar 
linell o farddoniaeth. Pangynnwysir 
y corfan mewn un gair lliawssill, am- 
lygir ef wrth acenu y gair hwnw j 
pan gynnwysir ef o eiriau unsill, fe'i 
amlygir wrth bwysleisio ar y gair ag 
y disgynai yr acen arno, pe byddai 
yn lliawssill; a phan gynnwysir ef 
mewn geiriau unsill a lliawssill, fe'i 
amlygir wrth bwysleisio ar un, ac 
acenu ar y Hall. 

" Gwaaorfrfiad hael at oraedd Duw. 1 * 

Yma, amlygir y corfan wrtb acenu ar 
"gwahoddiad" a "orsedd," ac wrth 
bwysleisio ar "hael " a Duw." 

Y cyntaf yw y Corfan Crwn, a 
ffurfir o un sill, megys doeth, da, 
drwg, nos, cas. Dywed Huw Teyai 
mai y corfan lleiaf yw deusill ; rhaid 
ynte mai hwn yw y ltai na'r lleiaf o'r 
holl gorfanauf Wele chwe' corfan 
serwo mewn un linell,— 



" Briwjbraw.f brwyn f traawrlgwyntgaetn." 

Gutyn Peris. 

Eto, ar y mesur " lech yd Ogylch."— 

"Llwyn twyn tes, dawn Uawn lies." 

Huw Morui. 

Eto, eaith corfan mewn Hi n ell : — 

" Caen, maen, graen, groeg, coeg, soeg, air." 

Gram. Si on Rhydderch. 

Gelwir hwn yn gorfan crwn am fod 
un sill yn ffurfio corfan ynddi ei hun. 

Yr ail yw y Corfan Rhywiog, a 
ffurfir & gair deusill; y sill gyntaf yn 
acenol, a'r olaf yn ddiacen, megys 
canu, myned, llej ain, moli. Rhyad 
Mills enghraifft o bedwar corfan 
rhywiog yn y llinell ganlynol, ac 
ereill ;-— 

"Ange\i\ac eir| ioteeth\Cri*t." 

Nid ywy llinell hon yn cynnwys ond 
tri chorfan rhywiog, a chorfan crwn 
yn ei diweddu. Dyma enghraifft gy- 
wir o gorfan rhywiog drwy y penill : — 

"Caned pecftaduriaid mawrion, 
Fe gaed noddfa i \ofruddion ; 
Noddfoglyd rhag Uid dia/ydd, 
Noddfa. rod yn ngwlad y cyrtudd." 

Enghraifft ar Orchan y Gyhydedd 
Wastad ;*— 

u Aed war enaid, aed wr union, 
Jed ragorwaloh d iwair gwirion, 
I fro te*u fry a'i weitxon, 
r» gain gaer&vi a gwen goron" 

Gorontoy Owain. 

Cadwyn Gyrch :— 

•* loch y ptoniodd ttioch gelyniaeth, 

O dir a/aeth <fcttaro/ion ; 
Hyl&vf diriodd i wladwriaeth 
Yr uwcha/iaeth wir a chyfion." 

Gutyn Peris. 

Gelwir hwn yn gorfan rhywiog am 
fod y geiriau yn cael eu hacenu yn 
rhywiog ynddo yn ol teithi yGymraeg. 

T CORFAN TALORWN 

a ffurfir & gair deusill, y blaenaf yn 
fyr, a'r olaf yn hir, fel iachh&u,prudd- 
hau. Nid yw holl enghreifftiau Mills 
yn gywir ar y corfan hwn. Dywed 
ef fod tri chorfan talgrwn yn— 
44 O iochawdtrriaeth gadarn," 

eithr nid oes ond dau,sef vu y pedair 
sill flaenaf, a'r tair sill olaf ar y corfan 
cymhlyg disgynedig. Mae David 
Roberts, CaeV berllan, Bethesda, 
wedi ei adranu fel hyn,— 

Llais I m wy n y I bugail t da. 

* Rhoddtr yr enwau ar y penillion yn ol Dot- 
parth Morgan wg, ac nid fel J daethant aJlan, 
wedi eu cymysgu am naw diwrnod yn " mad- 
rondod Pwll gwepra." 



Digitized by Google 



RHAODRAlTlf, . 



Felyua, gwnaetb yr adranau canol 
yn gqifanau rhywiog, rel,— 



Fegaedlnoddfo. 
Mwynylbugail. 



Mae yr acen ar y sill flaenaf or cor- 
fau i'r ddau, yn lie bod ar y sill olaf 
o'r corfan talgrwn, fel, — 

"Llais mwyn \ybu\ gnfl da 
A rydd | fan' hedd | di lyth ; 

'Does | yn pn | y uef | all 
fetor | iaeth cy$ j tal bpth.' 

Ynabuasai y penill wedi ei gorfanu 
yn briodol. Llinell a phum 1 corfan 
talgrwn 

" Gwna fel pren plan«flg, O / fy Nuw." 

Gelwir ef yn gorfan talgrwn am fod 
troad sydyn o un acen i r llall, fel,— 
Gwna;!. 

CORFAN CYDBWYS, 

a fturfir & dau sill cydbwys, fel,— 
dfn da, gwraig b6ff, dfdd Sill ; afler- 
wch y w dweyd d^n d£; go chwithig 
yw— 

« : fdlwyd y 8ul, 

A dewitwyd y Duwsul." 

Ni ffurfir Uinellau ar y mesurau 
rhyddion ar y corfan bwn, eithr dyg- 
ir ef i mewn, He bo syn wyr yn gofyn, 
i'r mesurau caethion, fel, — 

** Na dyn mwy hedd i Dwm Hum." 

Mae Dwm Jiuws yngydbwyseu bac- 
en, canys pe pwysfeisid ar Huws,ge\\- 
id meddwlfodrhyw Dwm arall mewn 
golwg, a phe pwysleisid ar Dwm yn 
upig, buasai yn naturiol i feddwl bod 
hedd mewn golwg i Wil Huws, neu 
rai o'i firodyr. Amlyga hwn ei enw, 
■ef dwy sill cydbwys partn acen. 

CORFAN CRYCH DERCH4FEDIG. 

Ni chydnabyddir yn gyffredin ond 
y corfan crych ddis^ynedig. Pe na 
fuasai un derchafedig, ni fuasai ang- 
ben son am un disgynedig, gwnelai 
corfan cry cb y tro. Ffurfir hwn & 
thair sill, y ddwy flaenaf yn fyrion, 
a'r olaf yn hir, megys Uaweubau, par- 
otoi, o ycbwaneg nag un gair, fel, 
cly waf lais, dos yn ol, wele'r dyn, o 
amryw gorfanau, fel Gwelais ddyn, 
heddyw 'ngbrog, wrtb ei peg, neu, 
"Am y byd,.y mae dyn, yn ei swydd." 
Ar y corfan hwn y cenir "Morfa 
Rhuadlan," ac un corfan rhywiog yn 
diweddu pofo ban, fel, — 
" Gwrando gwyn, fenwa ftcyn, dyn sy'n dtoyn 
Wedi 'wroi eni ddoi I mi 'roi cysnt ; (dolui. 
Cyn i bur arw gur saethau dur rforri, 
Bron ddinwy, ft iwiau mwy, attal hwy ati." 

Ar hwn y cenir y baa olaf oud un o'r 
mesur 8, 7, 3. 



" Tyr*d yn m/o'» nefol dan." 
Gelwir ef yn gorfan crych am fod yr 
aceniad yn dclolenog neu yn grycn- 
iog, ac yn dderchafedtg am mai ar ac- 
en dderchafedig y gorphenir ef. 

CORFAN CRTCH PPISGYNEDIG, 

a ffurfir 4 thair sill, y flaenaf yn acen- 
ol, a'r d4wy olaf yn ddiacen. Nid 
oes gair unigol yn y Qymraeg $r y 
corfan hwn, o herwydcj fod rheol ei 
haceuiad yn wahanry w. Yr un acen 
y w a'r gair Seisnig Admiral. Ni ellir 
diweddu ban ar y corfan hwn, er 
hyny, melus yw yn nghorph llinell, 
fel,— „ WylQ wrth rQdiQ yr ydytyt » 

"Hedydd yn orytfydd bwriarfawi." 

Yn y ddwy linell uchod mae dau gor- 
fan crych ddisgyuedig, a chorfan 
rhywiog yn eu diweddu. 

44 SHnimeh y rfympan droe for yr Aipht bruddt 
JeAo/ah orch/yyodd, mae Jurael yn rkydd : 
Cewwch! fe ddrylliwyd gor/aicAedd y gelyn, 
Cerbyd&u marcho^ion, a chedym o'r bron; 
Bu'n o/er eu Aymlfrost, yr Ion a'i orchymyn 
A gladdai't holl fydd'm yn Header ydonl" 

Corfaniad y penill uchod sydd fel 
hyn,— 

Y llinell laf, tri chorfan crych ddia-' 
gynedig, a chorfan crwn. 

2il, tri chorfan cymhlyg disgynedig, 
a chorfan talgrwn. 

3ydd, tri chorfan crych ddisgyned- 
ig, a chorfan rhyvyiog. 

4ydd, tri chorfan cyinblyg disgyn- 
edig, a chorfan talgrwn. 

5ed, pedwar corfan cymhlyg dis- 
gyuedig. 

6ed, tri chorfan cymhlyg disgyu- 
edig, a chorfan talgrwn. 

Nid oes gan Mills na D. Roberts 
un enghraiift o gorfan crych ddisgyu- 
edig yn eu penillion, dyfynir rhai o 
honynt: — 

"Yr | a/on a | lifodd rliwng ] nefoedda j llawr." 
"Llais | hyfryd rhad J raa sydd yn | gwaeddi 
di ( angfa." 

"Oil »8<> r f y I Jlygfrid • I weled." 

Wrtb eu hadranu fel uchod, daw y 
corfanau rhwng y Uinellau ar y cor- 
fan hwn,. ond nid y w hyny amgeu nag 
asyn mewn croen Hew. Adranir y 
banau yn iawn, a cheirgweled mai i'r 

CORFAN CYMHLYG DISGYNEDIQ 

y perthyna yr holl enghreifftiau uch- 
od, yr hwn a ffurfir & thair sill, y 
flaenaf a'r olaf yn ddiacenol, a'rijan'- 
ol yn acenol, fel trugaredd, addjwyn- 
der, tiridnwck. Gelwir ef hefyd ya. 
gorfan cymhlyg rhywiog, o herwydd 
rbywiogrwydd yr aceniad. 



Digitized by Google 



BBAGDRAITH, 



" Yr q/bn | a ft/rid | rhwng mfrtdd I » Ha*"" 

Yn v llinell uchod mae tri cborfan 
cymnlyg disgynedig, a chorfan tal- 

Srwn. Wele eto bedwar corf an cyra- 
lyg disgynedig mewn llinell 

"Llait Ajtfryd | rhad ras tydd J yn gwaeddi \ 
dtoaffa." 

Tri chorfan eto yn y llinell flaenaf, 
a dau yn yr ail, a chorfan talgrwn ;— 

" O ! agm \ ty llygite | i weled 
Trysorau | dy arfaeth | a'th oir." 

Cenfydd y darllenydd, yn awr, y 
ffwahaniaetn rhwng y ddau gorfan 
aiweddaf, yn nghyda galluoedd ffurf- 
newidiol yr awdwyr a enwyd. 

Y CORFAN CYMULTO DERCHAFBDIO 

a ffurfir ft thair sill, y flaenaf a'r olaf 
yn hirion, a'r ganol yn fer, fel 0/ 
mor deg, d<br a thdn, g<br a gwraig. 
Y gwahaniaeth rhwng hwn a'r corfan 
crych derchafedig y w fod y sill flaen- 
af o hono yn hir. Mewn barddon- 
iaeth gaeth y canfyddir hwn fynych- 
af, fel,— 

" Tan a dwr yn ymwriaw.*' 
Cynnwysa y llinell yna gorfan cym- 
hlyg derchafedig, a dau gorfan rhyw- 
ioff. Eto, y corfan hwn, a dau gorfan 
talgrwn 

" Hoff ar ken yw gwen a gwawd." 
Unsill y w diwedd hwn, yr hyn a rydd 
yr enw derchafedig iddo. Hyn y sydd 
o gorfan au hynaws, gelwid hwynt 
felly am y Uithrant yn hynaws o'r 
naill i'r Hall. Ni chaniatft cylch rhag- 
arweiniol le i draithiad helaeth ar un 
ran o'r gelfyddyd, yn amgen rhodd- 
asid enghreifftiau o dreigliad natur- 
iol y corfanau i'w gilydd, yn nghydag 
effeithiau y naill ar y Hall, eithr rnaid 
boddloni yn awr ar ychy dig enghreifft- 
iau o gorfanau anhynaws a thrwsgl, 
er gafiuogi y darllenydd i'w badnab- 
od a'u gochelyd. Ni ddylid ymarfer 
Ar rhai hyn, "namyn wrth achos 
taerbwyll, er uchubrhagoroldeb mawr 
ar synwyrbwyll myfyrdod,lle nis gell- 
ir mewn un modd yn amgen." Mae 
yn deilwng o sylw mai wyth rhan ym- 
adrodd sydd lV Gymraeg, ac wyth 
dull o gynghanu brawddeg i osod 
allan y synwyr, a gellir defnyddio yr 
wyth dull hyn mewn barddoniaeth, 
fel nad oes achos acenu un gair yn 
wahanol i'w briod-ddull, ergwneya y 
mydr yn bereiddsain a synwyrol. Ni 
oddefir corfanau trysglion ar y meeur- 
au rhyddion, o nerwydd gofynant 
ddilyniad rheolaidd yr acen. Gwas- 



anaethant weithiaui'r un dyben ag y 
jrwna anghydseiniau mewn peroriaeth 
1 osod allan ry w synwyr neiilduol, ond 
rhaid i'r gwr a'i defnyddio yn gelfydd- 
bwyll feddu "llygad yn gweled an* 
ian." Defnyddiodd Dafydd ab Gwil- 
ym gorfanau trysglion yn ei duchan 
1 Rhys Meigen, yr hyn oedd yn gpsod 
allan atgasrwydd Rhys yn fwy effeith- 
iol yn ngwydd y beirdd, pan adrodd- 
odd D. ab Gwilym yr awol, fel, — 

" Gwas cas coesfHth, chwith chwythleidr Hot- 
Gwyn ei fyd a'i crogai ! [pai — gwan, 
Gwasg dasg dysgl-draul cawl cowlai, 
Gwar g-vrrcath gwydn chwilcath chwai." 

Gwneir defnydd hefyd o seiniau 
byddarleddfion a chadarnleddfion i 
osod allan y meddwlyn fwy grymus, 
fel y gwnaeth Dewi Wyn yn ei englyn 
uchelgamp i'r rhaiadr 

" Ucbelgadr raiadr dwr ewyn— hydrwyllt, 
£drych arno'n diagyu; 
Crochwaedd y rhedlif crychwyn, 
Synu penayfrdanu dyn." 

Bellach, at y corfanau anoddefol 
drwsgl. "Ym ddengy s," meddai Huw 
Tegai, " nad oes ond ychydig o feirdd 
yn deall nemawr yn eu cylch;'* a 
chyhudda rai o'n prif-feirdd, megys 
Dewi Wyn, Robyn Ddu, a Blackwell, 

" gamgorfanu yn druenus ; " ond er- 
byn i'r "bardd" neshau at ei " Fwrdd " 
trwy ei "gyntedd rhagarweiniol," ni 
wel namyn coginiaeth fudraidd a di- 
chwaeth arnynt yno ; a rhy beryglus 

1 rai o"oedran tyner" eu harchwaethu 
heb fod mewn perygl o gyfojrj wrth y 
Bwrdd. Hefyd, edrych ar ei " Farch 
Gwyn " yn hercian ar deirclun a an- 
afa olygfa yr "Ardd flodau," a rhugl- 
drystiad ei garnau ar draws y corfan- 
au a syfrdana y glust, yn He cael "ei 
gogleisio ft hyfrydlais prif gantorion 
ygoedwig." Wele rai enghreiffliau 

lawer - 

"A'r cleddyfau'n tychau yn ddiau sydd lddod." 
" Etto'n dir aantaidd ar ryrder a ddeL" 

Onifuasent yn fwy llithrig, a'r un 
mor synwyrol,— 
Yn sychau, 'r cleddyfau yn ddiau sy'i ddod. 
Tn dir aantaidd eto ar fjrrder a ddel. 

Dywed W. Owen, awdwr y Canied- 
ydd Crefyddol, fod "yr acen seiniawl, 
wrth ganu, i gyfateb bob amser i'r 
acen eiriawl, wrth ddarllen," a dywed 
hefyd fod cam aceniad yn cael ei 
suddio wrth ganu ! Nid yw y gwrth- 
ddy wediad hwn amgen agoriad drws 

1 gam gorfanu, y rhai pan genir a 
newidiant y synwyr yn hollol. Yr 
emynau 6, 8, ydynt ar y corfan tal- 



Digitized by Google 



RHAQDRAITH. 



grwn. Caned y darllenydd y penill 
canlynol ar y mesur hwn, a cha weled 
gwrtnuni camgorfaniad ; — 

"Caned a welodd wawr yn codi o'r ftp7/\vch du, 
Caned a brofodAjtatgnwn jypiau'r Gawaan fry ; 
Ni ddo*n, ni ddown i Seionfry, 
Er mai»* yr A©// aniaiwch du." 

Mae y penill yn ganedig fel hyn,— 

CanNed a welodd wawr yn codi o'r t'w'llwch du, 
Can Ned a brofodd Has grawn eypiau'r Ganaan 
Iry, &c., 

fel pe na buasai neb yn medru canu, 
nac wedi gweled y wawr, na pbrofi y 
bias ond Ned! Digoned hynyna i 
ddangos mor wrthun niae corfanau 
try mi on yn gwneyd emynau i'w canu. 

CORFANAU TRWM AR Y CYNGHANEDD* 
ION. 

Er mai cydatebiad y cydseiniaid a 
chyfnewidiad y Uafariaid yw cyng- 
hanedd, os na fydd y corfanau yn 
rheolaidd, collir ei phereiddsmn. 
Tros^lwyddant y corfanau rbeolaidd 
y sain o un gydsain i'w hatebydd. 
Pan fyddo tair neu bedair o sillau 
byrion yn nghyd gwnant y corfan yn 
drwm, fel, — 

" Mawr yw caniad gwyr Meirion." 

Saif y gynghanedd ar Mawr a Meir / 
mae yr aceniad trwm ar " y w caniad 

f wyr " yn gwanhau sain Mawr, nes 
yddo yn dairy m cyn cyrhaedd Meir, 
wrth hyny collir y gynghanedd. Pe 
byddai Mawr a Meir yn nes at eu gil- 
ydd, byddai llai o seiniaurhyngddynt 
1 dynu grym y naill oddiar y 11 all, a 
chly wid y gynghanedd yn eglurach, 
fel — Mawr yw gwyr Meirion. Neu, 
pe byddai y sillau cauol heb fod yn 
gyfacen, a'r sain wahanolryw yn 
nghanol y llinell, trosglwyddai hduo 
y gynghanedd yn naturiol o gydsain 
i'w atebydd, fel,— 

Mawr ydyw hedd gwyr Meirion. 
Gwelir fod y sain hir i hedd fel gris i 
Mawr roddi ei droed arni, a disgyn yn 
Uafarber y cam nesaf ar Meir. Dy- 
wed Tegai fod yr "a'u" yn " Pen ar 
yr baelion a'u parch " yn cloffi y cor- 
fan: nid gwir hyny, mae y pwys a 
roddir ar hael yn rheoleiddio y ban. 
Mae yr un sain ar y sillau bob tu i 
hael a'u gilydd 

Pen ar yr aoeflon a'u parch. 
Wele eto gwpl cywydd ar y gyng- 
hanedd draws fantach, a'r corfanau 
yn rheolaidd;— 

"Tal am dy wawd cyn #afl, 
Teryll j prydydVfion wyt ti." 

Dafydd tib Gwiltfm. 



Corfan trwm yw— 
" Draw y mae'n el drylliaw'n drwm." 

Y mae pwyslais yn cael ei roddi ar 
mae, ac yr ydym fel yn dysgwyl sain 
i'w ateb, ond yn cael ein siomi; fel 
hyn disgynasai y sain yn iawn ;— 

Y mae draw'n ei drylliaw'n drwm. 

Trymder ar gorfanau yw yr hyn a 
elwir Dyheuad, sef gormod o fogeil- 
iaid yn nghyd heb un gydsain rhyng- 
ddynt, fel,— 

** Llawn o dwyll yw el win deg." 

Y mae yw ei we yn fath o watwar ar 
y sillau, tynant ymaith sain yr U yn 
dwyll, cyn cyfariod a'r ndyn win deg 
i ateb l'r 11 n d yn Llawn o dwyll. 
Mae y ban fel ceffyl wedi tori ei wynt 
yn nghanol y bogeiliaid. Mae yr e e 
e yn ei wSn deg yu dybrydhau y sain 
yn anferth hefyd, nes gwenu mor ddi- 
nas a hen wr heb ddim danedd. 

CORFAN CLOFF 

a ddygwydd yn yr ail fraich o baladr 
englyn, yn ateb i'r gair cyrch. Yr 
un fath yw a thwyll pengoli mewn 
cynghanedd sain, ac y ma y ceir beirdd 
Gwynedd A'u cyrn yn y dyrysni amla 
o neb. Twyll pengoli sydd fel hyn, — 
" Er ffrost a boat y bwyetfll." 

Nid oes yr un / ar ol boft ; fel hyn y 
gwnaethai y tro, bwystfil bostfawr. — 
Drych Barddonawl. Gwnaethai y 
tro fel hyu heb un gydsain 

Er ffrost a boat y bustach. 
"Arglwydd eurglawr y Dean," 

sef y tebygir hwn i gieddau a'i flaen 
drwy y wain.— Cyfrinachy Beirdd. 

" Tant coed ar nant cadarn ddu." 

Gram. Sion Jthfddereh. 

Digoned hynyna o enghreifftiau 
cynghanedd bengoll, gwelir wrthynt 
mai yr un fath y w corfan cloff. 

44 Ei aweu sydd mai gwenol— ucbelwyllt 
Yn ei chwyl awyrol." 

" Ucbelwyllt yn ei chwyl " sydd feius. 
Mae yr acen ddisgynedi$ yn ateb yr 
un dderchafedig yn clofh y corfan. 

"Ei gydwedd braidd ay'n gadael—el pherydd 
A'i hoff roddion diwael." 

"Ei pherydd a'i hoff roddion " sydd 
feius, un corfan yn ateb i ddau. 

" Henffych wlad i rad rodio— a mwynaf 
Man i gael gorphwyso." 

"A mwynaf," corfan cymhlyg disgyn- 
edig yn ateb i man, corfan crwn, teb- 
yg l ddyn yn cerdded yn heinif a throi 



Digitized by Google 



RII&GDBA1TH. 



ar ei awrn, gan hercian y gweddjll 
o'i daith. 

"Ac i*r ffon yr yiufoddlonwyf...bellach 
A chan bwy.ll yr elwyf.*' 

" Bellach," corfan rhywiog, " bwyU/' 
corfan crwu ; buasai Bellach yn bwt/U- 
yr elwyf yu iawn. "O'r corfannau 
hynawsion, rbai ydvut gyfreolus, ya 

ef, gellir eu dodi lie mynner mewn 
bann a cbynghanedd, a llitljrant yn 
rhywiog y naill at y Hall, ag i'r Hall, 
heb ronyn o ddybryd sain yn y mydr ; 
ereill ydynt afreolus. uid amgen y 
corfannau teirsill, lie bont o'u cyd yn 
peri gormod o'r hirion neu ormed o'r 
byrion yn nghyd." Pwy by nag a fo 
am ddigonedd o enghreifftiau o'r cor- 
fan clotf, edrycbed i waith rhyw un o 
feirdd Gwvnedd, ca weled amryfatb 
afrifed o honynt, digon i beri iddo 
gnoi ei dafod wrth eu darllen, gan eu 
trwstaneiddiwch. "Gel wir ef yn gor- 
fan cloff am nas gall gerdded yn mlaen 
i'r diwedd mal ei gy.mhar." Rhodd- 
ir un enghraifft. o ddiffyglle i ychwan- 

eg, o dreigliad corfanau hynawsion 
i^w gilydd 

"gedy&d yn brydy&d bwriadavl— a gyrch 
A gorche&t b\ygeini&wl, 
I weinVa her awenawl, 
Cymi ei gerdd pan i'tgwawl" 

lob Morganwg, 

Tri cborfan crych ddisgynedig, dau 
gorfan rhywiog, a chortan cymhlyg 
ddisgynedig yn y ddwy linell flaenaf ; 
dau gorfan talgrwn, a chorfan cym- 
hlyg ddisgynedig yn y' drydedd lin- 
ell : corfan rhywiog, corfan talgrwn, 
a cnorfao cymhlyg derchafedjg yn y 
linell olaf. Gan fod y linell olaf vn 
cynnwys tri chortan amryfal, caifTfod 
yn enghraifft o dreigliad y corfanau 
i'w gilydd. Dealler, yn nhreigliad y 
corfanau, mai ar y sillau sydd yn 
cynnwys y gynghanedd y mae yr ac- 
ettioo yo ateb y naill y Hall, fel,-*- 
Cynar el gerdd can I'r gwawt. 

Cynar, corfan rhywiog, yr acen ar 
cyn ; ei gerdd, corfan talgrwn, yr acen 
ar gerdd; can i V ywawl, corfan cryc*b 
derchafediff, yr aeenton ar can a 
gwatd; felly, mae dwy acen y corfan 
olaf yn ateb i ddwy acen y corfanau 
blaenaf, a'u cydseiniaid yn cydateb; 
yr ar ei yn ddiaceji, yn ateb vr »V 
ddiacen, y ddwy r yn cydateb, wily y 
sillau acenol yn ateb eu gilydd, ar 
diacenol yn ateb eu gilydd, a'r cyd- 
seiniaid yn Adsain peroriaeth awen- 
gamp, fel,— 

Cxpafei*#*DD can i'r owawi.. 



Y QYMQUANBpD. 

"The Welsh, in the structure of its 
poetry, is widely different froni ajl 
other languages, both ancient and 
modern ; ior herein we may observe 
such a peculiar ingenuity in the selec- 
tion and arrangement of words, so as 
to produce a rythmical concatenation 
of sounds in every verse, which is so 
characteristic of and essential to 
Welsh poetry, that exclusive of this 
it would have no existence." — Rep, 
J. Walter s. 

Wele ni wedi dyfod yn ein rbawd 
heibio y cyhydedqau a'r corfanau at 
y gynghanedd, cy t'eille§ botfafy bqrdfl, 
yr ho n a rymusa ei awen. ac a oreura 
ei ysgrifeu ; a chwery ei tnanau swyii- 
awl yn ei glust, nes enyn ei fynwes 
yn fflam o athrylith. Ni' yinostynga 
1 gymeryd ei thrin a'i thrafod fel y 
myno yr anfedrus a'r dichwaeth, 
dyma yr achos fod y cymeriadan hyn 
yn ft'rochi a llygadrythu, gan ollwng 
eu saethau brwyn at ei phalas mawr- 
eddog. Yn Haw y bardd gwna bob' 
peth a ddyinuna, sisiala gyda 

" Yr awel dyner ry wiog ; " 

a chwytba gyda'r corwynt, — 

«• Saer drychin yn mln y mdr, 
Drythyllfab ar draetheUfor." 

Sua gyda'r dwr,— 

" Elfen deneu ysplenydd, 
Lyfndeg yn rhedeg yn rhydd." 

A chyftroa gyda y 

44 Don flia erwiu orwyllt." 

Mae mor hardd a'r 

" Meillion gwynion ugelnlau— lliwdeg, 
Yn dilladu'r caeau."~ 

Mor gadarn a'r 

" Creigiau mawr caerqgwyrth." 

Mor gyflym a 

" Durun fflam y da/aa fflLvch." 
Mor nerthol a'r 

f* Tr.wst taran trot y t|roed4." 
Mesura y ddaear 

41 begwn i begwn byd." 
Esgyna heibio y ser, 

" Gild y raew goWwyr awyr ; " 
nes cyrhaedd 

11 Brolwys Paradwyi ysbrydawl,— Llys Ior, 
Lie seirian rhyfeddawl ; 
Lie mae llewych gwyeh a gwawl, 
Hyfrydwedd ein Naf rhadawl." 

Gwir mai # y synwyr yw grym y 
gerdd, ond y gynghanedd yw y llinyn 
arian sydd yn dal y cymalau yn 
nghyd j y meddyliau yw y blodau, 



Digitized by Google 



RHAGDRAITH. 



XT. 



E 



ond y gynghanedd yw yr ysnoden 
fcydd yn eu boglymu ; yn y drych- 
feddyliau mae y gemau, ond y gyng- 
hanedd yw yr edefyn aur aydd yn eu 
cysylltu, eu cymhlethu, a'u gwau yn 
ad durn waith cyfrodeddawg. Yr yd- 
ym o dan anfantais fawr i gael allan 
ddvdd ei genedigaeth, o herwydd y 
difrodau a wnaethpwyd ar ein llen- 
yddiaeth, trwy hyny t camdadogir 
ysgrifau i ein bWrad boreuaf, ac y 
iuae yn anhawdd cael un math o 
oleunfar y pwrtc ond trwy gymharu 
y farddomaeth i ddullweddau y gwa- 
hanol oesoedd, yn nghyda'r testunaU 
ftg hanesyddiaetH. Y rhyfeddod y w, 
yu ngwyneb cymaint o anfanteision, 
ei bod yn fyw. Er tanio ein llyfrgell- 
oedd, csgynodd y gynghanedd o'r 
coelcerthi gyda'r gwreichion, a dis- 
gynedd drachefn i gvnhorthwyo y 
beirdd i ddarlunio y difrodau ! Dadl- 
eua rhai mai unify thy Had {allitera- 
tion) oedd dechreuad y gynghanedd : 
nid oes sail i'r dyb hdno, o herwydd 
mae genym enghreifftiau hynach o 
gynghanedd nag o unllythynad, liie- 
:ys yn ngweithiau Llywarch Hen, 
ardd a anwyd tua 500 O.C. ; — 

Gorwyn blaen dertt chwerto, brig on, 
Chweg efwr chwerthiniad ton, 
Ni chel grudd oyatudd calon." 

Penillion y Gorwynion. 

" Pan aned Genint oedd adored— pyrth oef, 
Rhoddai Crist a arched, 
Pryd mirasn Prydat n ogoned." 

Marwnad Geraint ab Erbin. 

Gwel eto penillion y Gnodau, tudal. 
25. Yn Ngododin Aneurin Gwawd- 
rydd, ceir — 

" Gwyr a grysiasanJ bu«» t gydnald, 
Hoedylfyrton meddwo* uch medd hidlald, 
Gosgordd fynyddaic? eurawp yn rhald, 
Gwerth eu gv/Udd o tedd yn eu henaid." 

Mynodd gynhbrthwy y gynghan- 
edd i felusu ei ddiolchgarwch i Cenau, 
mab Llywarch Hen, am ei wared o 
gar char ;— 

" O garchar anwar daeor a'm dug; 
O gyfle angau, o anghar dud, 
Cenau fab LlywarcA dihafarcA drud." 

Dyma Huppynt o'i waith 

«* Ni chrysiws Gattraeth, • 

Mawr mor ehelaeth, 
Ei arfaetti uch arwydd, 

Ni bu mor fcyfor, 

O eiddyn esgor, 
A esgorai oswydd." 

Unllythyreniad ywgosod yr un lyth- 
yren i ddechreu geiriau y ban, fel, — 
" Goyyfarch teym, jroywyr teyrnfaxdd." 
** Tcyrwllyw teyrnaa tertysg torment." 
" Beibl i ftawb o fob! y 6yd." 



Mae Saeson, Groeviaid, a Lladtn- 
wyr, ac ereill wedi defnyddio y dull 
hwn i addurno eu barddoniaeth. Y»- 
tyrir y llinellau canlynol o brydydd- 
iaeth duchan i'r Its-babydd Wolsey y 
cywreiniaf yn y Saes neg; — 

"Begot by Autchers, 6ut by Mshop* tored, 
J5foW high hi* iaughty Aighness *oMs his Aead I" 

Dyma y cam pellaf yn mlaen a fedr- 
odd v rhai a enwyd ei roddi o gywreiri- 
rwydd barddonol; y mae dirfawr 
wananiaeth rhwng unllythyriad a 
chynghanedd ; nid yw y blaenaf ond 
yn cydio dechreu y geiriau a°u gilydd, 
eithr mae yr olaf yn gafaelu ynddynt 
yn gyfangwbl. fel y rheda y gwaed 
trwy holl wytni y corph. u Nis gellir 
cynghaneddu yn gywir gyfrodedd 
mewn un iaith adnabyddu* ond yn jr 
Gymraeg; yn enwedigyn yr ieithoedd 
hyny nad yw pob cydsain mewn gair 
yn liafar, megys y Saes'neg, y Wydd- 
eleg,'y Gale*, &c. Diamheu fod yr 
" Ail gytnod " yn wawr ai gywrein- 
rwydd barddonawl. Heblaw unllyth- 
yriad, arweinid y gynghanedd i'r ban- 
au, yr hyn oedd yn dyblu yr orchest, 
a mynych y ceir penillion grymus a 
synwyrol; rhaid boddloni ar un eng^ 
hraittt o waith Catnodyn, yr hwn a 
flodeuodd tua 1300 O.C.;— 

" Pan vfnel Duw ddangaws el faran, # 
Dyrfdwyre dy daered arnan ; 
Dychryn twrf tor/oedd yn eban, 
Dychyrch kynt dychn gwynt ^waeddfan \ 
DycAymmriw ton amltto am /an, 
DycAytner ufelior bar 6an, 
Dychryt yivrys ywret tandde allan." 

Darluniad o echrys ddygwyddiadau 
y dydd olaf. 

wedi cyrhaeddyd mwy oberffeith- 
rwydd cynghaneddoi yn y try dydd 
cyfnod, sefamser Dafyddab Gwilym, 
ni adawai y beirdd yr arferiad un- 
llythyrol, gwel weithiau D. ab Gwil- 
ym, Gruffydd Gryg, lolo Goch, Mad- 
og Benfras, Rhys Goch ab Rhicert, 
Daf'ydd Namor, lorwerth Fynglwyd, 
&c. Dafydd ab Gwilym oedd y gallu- 
ocaf o'r holl feirdd, mae ei gywydd i 
" Dyddgn ddi waradwyddgamp " yn 50 
llinell, yn dechreu & D. Ei gywydd 
i Hiraeth sydd yn dechreu &g H. 
Heblaw dechreu y banau &'r un lyth- 

* When God shall reveal his countenance, thfe 
house of earth will uplift itself over us ; a panic 
of the noise of legions in the conflict will urge 
on the flight; harshly the shrill voiced wind 
will call ; the motly-tinted wave will lave with 
foamy rage around the shore, the glancing flams 
will take to Itself the vengeance of Justice, re- 
cruited by the heat of contending fires ever 
breaking out.— Gwel eiriadur Dr. Puw» dan f 
gair baran. 



Digitized by Google 



XVI. 



RH\GDRAITH. 



yren, diwedda ainryw ar yr un odl ; 
yn ei awdl duchan i Rhys Meigen, 
mae ganddo 30 Hindi yn dechreu a? 
C, ac yn diweddu ag at; 19 yn dech- 
reu ag G, ac yn diweddu ag at ; 14 yn 
dechreu ag llh, ac yn diweddu bgyrn ; 
heblaw amry w orchestion ereill. Can- 
odd Goronwy Owen awdl farwnad i 
Lewys Morus ar y terfyniad on, Mae 
y gorcheation a enwyd yn awr wedi 
darfod, ni ymestynir ond at " Gyng- 
hanedd rywiawg a diledry w," er hyny 
y mae llawer, yaywaeth, am ddihatru 
y gerdd o honi yn ei dull syml a di- 
rodres; eithr cyn ei thaflu ymaith 
gyda " gwajjorchestion Pwll Gwepra," 
goddefer ei chodi o flaen y wyntyll 
feirniadol unwaith eto. Dywedai y 
Dr. Johnson fod y Saes'neg yn dyodd- 
ef mwy o drawsdyniadi'w cnadw all an 

rydaiaith, nac un anhawsdra oddi- 
wrth gaethiwed yr odl. Os felly gyda 
golwg ar y Saesneg, " Beth a feddyl- 
iwn," ebai G. Mechain, "am y cyn- 
nygiad difrifol o ddihatru barddon- 
iaeth Gymreig, nid yn unig o'i hardd- 
wch naturiol, eithr o'i gwir hanfod, 
cynghanedd? " Cri beunyddiol y rhai 
a lygadrythant ar y "Gadair," gan 
obeithio ei chael ar gefn y Bryddest, 
yw fod yr awdl yn cyfyngu y synwyr. 
Camwedd ofnadwy yw fod y gyng- 
hanedd yn dyoddef o herwydd cyf- 
yngder eu synwyr hwy; gellir dy- 
wedyd am danynt yn ngeiriau y 
BarJd Cwsg, " Pa fodd y dinngant a 
hwythau yn llygadrythu hyth ar y 
peth sydd yn eu dallu fwyfwy?" Os 
am ryddidy dadleuant, deuwn i'w tir, 
a dywedwn fod mwy o ryddid mewn 
awdl na phryddest. Mewn pryddest, 
y r vdis i gadw at gorfan, cyhydedd, ac 
odl; dyna dri gefyn am y pvyddest- 
wr. Y mae gan yr awdl naw cyhyd- 
edd, dwy gynghanedd, y groes a'r 
sain, a'r rhai hyny yn amrywiol eu 
bathau, a Phedwar Mesur ar Ugain 
at ei gwasanaeth. O, ryddid anwyl- 
fawr ! pa ley preswyli, ai o dan grong- 
lwyd anniddos y bryddest? Nage, 
eithr yn mhalas ami ystafellawg yr 
awdl, He mae peroiiaethswyngar i'th 
ddyddanu foreu ahwyr. Pe rhwym- 
id y bardd i ganu englynion, mae y 
cynghaneddion amryfath at ei was- 
anaeth; os cynghanedd sain, gall y 
gwant fod o'r sill tiaenaf i'r bedwer- 
ydd; y gair cyrch o un sill hyd bed- 
air, a'r un a fyn, cyrch cynghaneddol 
neu gyich awdl ; neu pe rnwyinid ef 

1 ganu cjywydd, mae breintiau y cyng- 
haneddion, a dwy gyhydedd at ei 



wasanaeth, a'r ban cyntaf o'r cwplyr 
un a fyn, ar yr acen dderchafedig neu 
y ddisgynedig. Mae y cyfry w freint- 
lau i Bed war Mesur ar Ugain Cerdd 
Dafod, a phwy yn ei fyw a achwyna 
o herwydd caethiwed, pan y mae ein 
hiaith doreithiog ei geiriau yn estyn 
cynghanedd id do ar flaen pob glas- 
welltyn. Erbyn hyn, mae y prydd- 
estwr yn barod i haeru y gall estyn 
dau dwll ar fyclau ei genglau, sef y 
gall yntau ainrywio ei gorfanau a i 
gyhydedd : gwir, ond nid y w yr am- 
rywiad hyny yn rhoddi mantais i'r 
cyfansoddwr, o herwydd er amrywio 
y gyhydedd bydd y corfanau yr un 
fath, megys — 

"A'u can o'i chyfieithu yn llawn I ialth dynion, 
Sydd debyg i hyn yn ein miniog acenion ;— 

Glas ortho ddigwmwl, yn orlawn o hedd, 
Paradwyg aur-lampau pelydrol ; 

Dofn, eang, difesur, a thawel ei gwedd, 
Fel rhy w adamant anghyfnewidiol." 

Yr un corfan sydd i'r 11 in ell au blaen- 
af a'r penill pedryfan, ond yn unig 
fod yr " o head" ac "ei gwedd" ar y 
corfan talgrwn ; eto ; — 

" O ! odl fwyn ! 

Ni chaed mewn llwyn 

Eosau fyrdd yn Unnio twyn, 
Fal eiddo engyl nef. 

Yr anthem hon 

Ymchwydda'n Hon 

Tra'r ddaear gron fo'n suddo'i don 
Angeuol lef ; 
Yn nhrengiad aniser pery hoh o hyd, 
Yn enaid cerddi yr anfarwol fyd." 

Mae pedair cyhydedd yn y penill 
hwn, a phob un ar yr un corfan, pa 
amrywiaeth yw hyny? Nid yw y 
bryddest gwcwaidd yn amrywio dim 
ond yn unig hyd y ban. 

Nid oes cymhariaeth rhwng prydd- 
est ac awdl o ran melusder. Mae cor- 
fanau y bryddest yn fel us, ond " nid 
da gormod o ddim." Mae afalau yn 
felusion, eithr bwyta afalau drwy y 
flwyddyn fyddai yn ddiflas, yn ymyl 
cael aeron, a $rawnwin, a ftrwythau 
melusion ereill, i amrywio yr ar- 
ch waeth. Cymerir y penill ion dyf- 
ynedig yn enghraifft, yr un sain sydd 
drwyddynt oil, er amrywio y gyhyd- 
edd; gymaint rhagorach y mesurau 
cynghaneddol. 

Dirfawr derfyn 
A ddaw i ddyn, 
Pa briddyn 1 Pawb a roddlr 
Yn flin mewn daierin dir ; 
Pob gwr breichdrwm, gorthrwm gawr, 
Ef i lawr a falurir." — D. Ddu Eryri. 

Ust ! tewch oil ! arwett a chin, 
Gawr hai a gorhoian, 

Melus molawd 

A bys a bawd ; 



Digitized by Google 



RHAGDRAITH. 



Lion Iwytwawd 11a wen leiaiaa, 
Ami iawn eu gwawd mil yn gwau, 
"Wawr boywaf orhoian, 
A cherdd a chan." 

Gao. Owxsr, Priodtugerdd Elin Monu. 
Mae y fath undeb rhwng geiriau a 
banau cynghaneddol a'u gilydd, nes 
▼ mae cymaint o wahaniaeth rhyng- 
ddynt a phryddest o ran amry wiaeth, 
ag sydd rhwng clychseiniad amryw- 
iaethol a thair cloch yn canu ding, 
dona, bell t o foreu i hwyr. Pe gor- 
fyddid darllen ugain Hi n ell ar y gy- 
hydedd hir y n unodlawg ; amry wiaeth 
y corfanau a gyfnerthant y darllen- 
ydd i gyflawni ei waith gydag hyf- 
rydwch. Mae cywyddau Dafydd 
Ionawr dros 28,000 o linellau, gellid 
eu darllen oil yn gyson, heb deimlo 
un anhawsder; mae amry wiaeth y 
cynghaneddion a'r corfanau yn gyn- 
horthwy i fyned yn mlaen yn bleser- 
us, ond nid felly gyda'r bryddest. 
Gofynir cawr o ddyn i ddarllen pen- 
nod o bryddest Eben Fardd ar yr 
Adgyfodiad heb flino, mae ei grym- 
usder ar yr un corfan yn niyned a'r 
darllenydd — 

Ar garlam, ar garlam, ar garlam, ar garlam, 
fel ar gefn rbedfarch trwy gorwynt, 
heb haindden ganddo i anadlu, a phan 
dery y march ei draed ar draws y 
corfanau trysglion, ysgydwir ef yn 
ofnadwy; dacw fe'n myned — 

Ar garlam, ar garlam, ar garlam, ar garlam, 
Az lam garlam, lam gar ar ar ar gam, ow ! ow ! 

Mae marchogaeth yn ddymunol os 
bydd gan ddyn awdurdod ar y ffrwyn, 
ond pe gofynid i ba le y mae yn myn- 
ed, ac yntef yn gorfod ateb, "Gofyn- 
wcb i'r cefFyl," y mae yn dra pherygl- 
ub. Mae ei cbyfraith, bid sicr, i'r 
awdl, ac y mae ei cbyfraith i'r brydd- 
est, mae cyfraith hefyd i ryddiaith ; 
aSr pryd mae cyfraith yn myned yn 
faicn yw pan fo dyn am ei thori, nid 
yw yn blin'o yr hwn sydd am ei chadw, 
eithr efe a blyg iddi yn foddlongar — 
" Trwy droiau'r byd a'i wdn a'i wg." 

Am bob meddwl y mae cynghan- 
edd yn ei gaethiwo, rhydd ddau am 
weitnio hwnw all an, y rhai na feddyl- 
iasid am danynt ond trwy chwilio am 
eiriau cynghaneddol ; oter by th dys- 
ffwyl am un gymwynas oddiar law y 
bryddest noetnly man. Rhoddir engh- 
reifftiau o'r un meddyliaii ar fesur 
rhydd a chaeth, barned y darllenydd 
pa un yw y grymusaf. Cymerwyd y 
penillion rhydd o'r Llongddry Iliad, yn 
y Cylchgrawn a gyhoeddwyd dan ol- 



atvil. 



ygiaeth Blackwell ; a'r rhai caeth o 
Ddrylliad y Rothtay Castle, gan 
Caledfryn. 

aHTDD. 

" Ymchwyddai gwanegau trochionllyd hen elg- 
Yn fawrion fynyddau, o'r dyfnder i'r nen ; (ion, 
Ac yn gynddeiriogwyllt mawr ruai'r mfir fcon, 
Ffurfafen atebai a rhuad uweh ben.** 

caeth. 

11 Crychferwal, ymrwygal y mawr elglon, 
Ewynai 'I aflonydd donau n flinion j 
Unwed d a mwriawl fynyddau mawrion. 
Och! oedd ei grothawg fawr cbwydd hagr, 

weithion ; 
Ymluchiai, taflai pob ton— byd j *er, 
Yn eu gorwyllder, eu dagrau heilltion." 

aHTDD. 

11 Y Hong oedd ar brydiau bron auddo i'r gwael- 
Dro arall yn marchog ar frigyn y lluwch; (od, 

Y dderwen haiarnaidd yn drylliaw, O, drallod! 
A'r dymheatl yn euro yn uwch ac yn uwch." 

CAETH. 

" Weithiau i frig dig y don— y dringai, 
Drwy angawl ymdrechion, 
Wed'yn lluchid, byrddid hon, 
I'r gwgus ferwawg eigion." 

KHYDD. 

" Ac oagoi ac ymdroi yr ydoedd fel meddwyn, 
Heb lyw ac beb angor, hwnt, yraa a thraw; 

Y mdr yn ei churo, i'w brig taflai ewyn ;— 

Yr oedd am y bywyd yn brydfodmewn Draw." 

CAETH. 

" Gwibiai'r dyfnfor, gefnfor gwyn, 
Anfoddog fel hurt feddwyn 1 
* » • • 

Hi droe o'i phwynt yn dra phell, 
Ban ysgwyd ei hun asgell ; 
Yna'n ol 1 hwn eilwaith, 
Yn erbyn y moryn maith, 
Nes syrthiai'i lif, gefnllif gwyn, 
Erch aruthr ar ei choryn ; 
Ysigwyd hi, nes agor 
Ochrau ei muriau i'r mdr." 

Hynyna o enghreiffttaui ddangos— 

" Nad oes faws na dwys fesur 
O un baich i awen bur." 

Mae cynghanedd gywir yn gweini er 
cadwedigaeth yr taith yn ddilwgr. 
Mae Gwallter Mechain "wedi marw 
yn llefaru eto"ar y pen hwn. — "Ni 
oddev cynghanedd ddiledryw i un 
gair, nac i un gydsain gael ei symud 
o'i gorsav briodol mewn ban. Pe 
byddai haner ban o'r groesgynghan- 
edd ar goll mewn hen ysgriv, hawdd 
a vyddai ei ail osod yn ei gywirdeb 
cysevin, a hynny heb le i'r ammheu- 
aeth lleiav. Pwy a ddywed hyn am 
eiriau, na gair, na sill ar goll mewn 
can benrhydd, os can y gelfir ei galw 1 
Rhodder goleuvynag ar hyn. Daf- 
ydd ab G wily m a roddai niver y cy- 
wyddau a ganasai ar yr un testun, — 

Saith gywydd i Vorvydd vain, 
Seth hoy wgorph a — — — 

Dyvaler bod darn o'r ban diweddav ar 
goll, heb neb yn vyw a'i gwelsai yn 



Digitized by Google 



xviii. 



EHAODRA1TH. 



gyvan. Goryner i'r gdn benrhydd pa 
niver o gywvddau a ganaaai y bardd 
i Vorvydd dros ben y saith ar glawr? 
Bydd y n vttd — ni wyddai ddim ; ac 08 
anturiai gais ar am can, evallai y dy- 
wedai— ' Saith gy wydd ' a thri ar ddeg 
a i! aw ! Govyner i Gyn^banedd yr 
un holiad, a hi a ddywedai yn proy w, 
heb na bloeagni na chrygni, mai 
'saith uga 'tn ' oedd y ddeuair ar goll." 
Enghraifft arall. Yr un awdwr parch- 
us a barotoai weithiau Huw Morus i'r 
wasjr; un wyneb dalen oedd Ag haner 
y Hinellau wedi eu tori ymaitn trwy 
ryw d dam wain ; eithr gan fod y gyng- 
hanedd o'r iawn ryw, y geiriau cofl- 
edig heb fawr o drafferth a adferwyd, 
trwy gynhorthwy y gweddill cyng- 
hanedd a gadwyd. Dygwyddwyd ar 
ol hyny gael yagrif gyflawn o r cy- 
wydd, a pnrofodd ey wirdeb y gwefl- 
iant a wnaetbpwyd i'r dernyn dryll- 
iedig. Buasai yn anmhosibl eyflawni 
y dernyn, pe buaaai yn farddoniaeth 
ddigynghanedd. Ar yr un dull y 
mae cynghanedd yn gynhorthwy i r 
cof, ac i ganfod gwallau argraffyddol 
mewn barddoniaeth. 

Cyhoeddwyd pregetb yn ddiweddar 
ar ganu mam, yn mha un y dywedai 
yr awdwr fod Salmau y Cadben Will- 
iam Middleton yn anghymwys i'w 
canu, o herwyda eu cyfansodai ar y 
mesurau caethion ! Mae pob un ag 
sydd yn deall rbywfaint oddiwrtn 
ganu, mor belted o gredu hyny ag yw 
Gwempa oddiwrth y Twr tewdwa. 
Nid oes un farddoniaeth mor felus i'w 
cbanu a barddoniaeth gynghaneddol, 
nac un anghymwysder yn Salmau 
Gwilym Canoldref i'w canu, ond cael 
tdnau wedi eu cyfaddasu atynt. O 
flaen Salm xli, dywedai y Cadben 
awenyddgamp,— u Englyn Toddaid : 
gellir ei ganu ar y ddn Ffrengig sy i'r 



unrby w Psalm." Pe ceid y ddn gryb- 
wylledig, yn ngbyda thdnau yn cyf- 
ateb i'r amrywiot fesurau, diambeu y 
seniiant mor felua yn Nhroanant a — 
li Ootod bab«U yn ngwlad Goseo." 

Mae amryw o Salmau v Cadben yn 
feluaach a llithricach cyfansoddiadau 
nag eiddo yr Archddiacon, er eu bod 
ar y mesurau caethion. 

Mewn cysylltiad A'r rhagnodion, 
nid oes genym ond cyflwyno Tafol 
t Beirdd i sylw y cyhoedd, yn nglyn 
A'r arwyddair "Nid da lie gellir 
gwell," gan obeithio y crea awyad yn 
y beirdd ac efrydwyr barddoniaeth, f 
chwilio i ansawdd a threfn y Dosparth 
cysefin,ac y gweliryr awen eto mewn 
briyn ei dufiwedd cynnwynawl, yn 
enwopi y Cymry am eu gorchestiou 
anhetelydd. Ycbydigyn olymddang- 
osodd ysgrif gan rywun, yn dweyd y 
dylasai fod genym Gerdd Genedf- 
aethol i ymffrostiaw ynddi, fel cen- 
edloedd ereill, a dangosai awydd am 
gael pryddest i gyflawni hyny o en- 
wogrwydd. Diamheu na wyddai ef 
betn oedd genym yn barod, na pheth 
a wnelaai Gerdd Genedlaethol Gym- 
reig. Yn ol ei Ipse Dixit ef, buaaai 
yr un man i Gymro fyned a 1 wellaif 
yn ei law, a chneifio un o fyhery» 
Lloegr, a cbribo a nyddu y gwlanya 
Manceinion, a dod ag ef i Gyiuro rw> 
wau, a galw y wlanen yn un Gyn- 
reig! Uia gellir cael barddoniaeth 
genedlaethol Gymieig, ond ar y mes- 
urau hyny o eiddo y Cymry. nas gall 
ungenedl arall eu hefelychu, ac y 
mae hyny genym eisioea i ymflfrost- 
iaw yndao. 

" Llwyddiaut i £udd« Ltewddea, 
A gwin gwavd Morganwg wen." 

«• Y Gwlr yn •rbyn y Byd." 
GtUigroe*, Ami Ity, 1862. 



Digitized by Google 



Y CYNNWYSIAD. 



TVPAl. 

Rhaoymadrodd . .. «. .. »• , . Hi. 

Rhagdraitb . . v. 

Rhagnodiadau 17 



EHAN L 

GOLWG GYPFREDINOL AR FARDDONIAETH GYlfREIG. 

Pew. I. Sefyllfa bresenol Barddas 21 

Pen. II. Ein cyfnodau Barddawl 24 

Pen. III. Yr Eisteddfod Fsrddawl 28 

Pen. IY. Effeithiau Dospartb Dafrdd ab Edmwnd 34 

Pen. V. Helynt yr Hen Ddospartb . 36 

Pen. VI. YDadeiibuddiad.. 40 



EHAN n. 

ANSAWDD A GWERTH Y PEDWAR MESUR AR UGAIN. 

Pen. I. Nod angben a braint y mesnran . .. . . 52 

Pen. II. Rbif arbenig y mesurau • • . . 02 

Pen. III. Neillduoirwydd arbenig y mesurau Crmreig 55 

Pen. IV. Nad Pedwar Penill ar Ugain yw y Pedwar Mesur ar Ugain 

PaN^T^nsawdd Pedwar Pendl ar ^ ?. II 58 

Pen. VL Anaawdd a Gwertb yr Hen Ddospartn.. ♦ . •» .. 60 

Pin. VI L Golwg gyrabariaetbol ar y ddau Ddospartb 63 



RHAN m. 

RHEITHIADUR CERDD. 

Rbagnodiad .. .. 65 

Pen. I. Am Gybydedd > 65 

Pen. II. Am y Gogolofhau .. 66 

Pen. III. Am Awdl 67 

Pen. IV. Y Cyngbaneddion • 70 

Pen. V. Am Gymeriad , 75 



Digitized by Google 



XX. 



CYXKWYflAD. 



BHAN IV. 



EGLURHAD AR Y MESURAU. 

TUDAt. 

Pen. I. Sylwadau Rhagarweiniol 77 

Dot. I. Cymhwylliadau ar y Gorchanau 77 

Dos. II. Cymhwylliadau ar yr Adlawiaid 78 

Dos. III. Cymhwylliadau ar ansawdd Penillion a Chaniadaeth . . . . 79 

Pen. II. Eolurhad ar y Naw Gorchan .. .. • 81 

Rheitbiao I. Gorchan y Gyhydedd Fer 81 

Rheithiad II. Gorchan y Gyhydedd Gaeth 82 

Rheithiad III. Gorchan y Gyhydedd Drosgl 83 

Rbeithiad IV. Gorchan y Gyhydedd Lefn 84 

Rheithiad V. Gorchan y Gyhydedd Wastad * 85 

Rheithiad VI. Gorchan y Gyhvdedd Draws 86 

Rheithiad VII. Gorchan y Gyhydedd Wen 88 

Rheithiad VIII. Gorchan y Gyhydedd Laes 89 

Rheithiad IX. Gorchan y Gyhydedd Hir 90 

Pen. III. Eolurhad ar y Mesurau Cymhleth, neu y Pymtheo Colopn 

Adlaw 92 

Rheithiad I. Triban Milwr 92 

Rheithiad II. Clogyrnach 94 

Rheithiad III. Huppynt, neu Lostodyn, neu'r Golofn Fraith, neu 

Awdl Losgyrnog 95 

Rheithiad TV. Llamgyrch, Awdl Ddwybig, neu Fforchawdl .. .. 99 

Rheithiad V. Y Gyhvdedd Gyrch, Ban Cyrch, neu Golofn Prydain. . 101 

Rheithiad VI. Cynghawg 103 

Rheithiad VII. Toddaid 105 

Rheithiad VIII. Proest Cyfnewidiog .. • 108 

Rheithiad IX. Ynglyn 110 

Rheithiad X. Triban Cyrch, neu Driban Morganwg 113 

Rheithiad XI. CywydcT 114 

Rheithiad XII. Proest Cadwyn awdl 116 

Rheithiad XIII. Cadwyn Gyrch 118 

Rheithiad XIV. Traethawdl 119 

Rhjsjthiad XV, Dyrif, neu Garol, neu Gerdd Arwest, neu Gftn 

Deuluaidd 121 



ATTODIAD. 

Mesurau y Cynfehrdd . . • . . . . 125 

Y Cynghaneddau Ewinog 126 

Beiau Cerdd Dafod 127 

Rhywiau Cerdd 128 



Awdl ar yr Adgyfodiad . . ' 129 



Digitized by Google 



TAFOL Y BEIBDD. 



BHAGNODIADAU. 



Didpad^ fod Barddoniaeth yn hen gelfyddyd cyu iyfeisio rhol llyfr, 
na chadw ar gyfVif wybodau a defipn cyngenedloedd y ddaear. " Os 
chwenychwn cbwilio am ddechreuad Barddoniaeth, nyni a ddylem droi 
golygon ein meddyliau tua dechreuad dynolryw. Yn mhrif oesoefld y 
byd, cyu i falchder a gwagsawrwydd afaelu mor d^n ar serchiadau dyn- 
ton, yr oedd y moeaau tyner yn dirion, ac yn agored i sylwi ar hoffus- 
rwydd y greadigaeth deg, a'r meddyliau a darddent allan mewn caniadau 
o garedigrwydd i Awdwr ardderchog anian — mewn serch diniwaid oddi- 
wrth y naiU gyfaill at y Hall — neu yn hytrach oddiwrth y cariiwyr 
ifyddlawn at y rhianedd, er cyflawni dybenion eu creadigaeth, pa gan- 
iadau mewn amaer a drefirwyd yn rheolaidd dan enw fiarddoni Teulu- 
*idd" Mai yna yr ymsyniai y Bardd Cloff. 

Yn mheljach, gwrandawwn ar ymsyniad Gwallter Mechain:-4- 
"Dyfelir bpd Cerdd Dant yn foreuach yn y byd na Cherdd Dafawd; 
eanys nid oedd gan y prydydd cyntaf un athraw daiarol J'w hyfforddi 
yn ei gelfyddyd.: tra yr oedd perddorion y goedwig yn hwyr ac yri 
roreu, yn pyngcio cynlluniau tfruau i hoffwyr peroriaeth. Yr eos, y 
llinos, y fwyalch, a'r fronfraith, neu ryw aelodau ereill o'r cor asgeliog, 
* ddypgasant i fab Lamech ddychymmygu cyweiriaw telyn ac organ. 

Can nad oedd gan y prydydd cyntaf un cynjlun, gweledig na chlyw- 
edig, o'i flaen i'w ddysgu i gyfansoddi cerdd, pa beth, pa allu, a weithiai 
at ei ymbwyll % anturio y gorchwyl? Ei ddawn gynhenid, y ddawn 



c 




18 



RHAGNODIADAU. 



oedd gyfansawdd a'i anian, ac a anwyd gydag ef. Yr oedd efe yn 
gyfarwydd yn ei famiaith, yn ymhoffi ynddS, ac yn ei gweled yn rhag- 
ori ar bob iaitli arall. Llawenydd a gorfoledd ysbryd a barai iddo 
dori allan i draethu teimladau ei fynwes mewn iaitb mwy derchafedig 
nag a arferid mewn ymadroddion cyffredin. Y gerdd henaf ar gof a 
chadw ydyw can ddiolchgarwch Moses a phlant Israel ar draetbell mdr 
Edom, pan ddymcbwelwyd eu herlidwyr, Pharaoh a'i fyddin, a'i feirch 
a'i gerbydau, yn rhyferthwy y dyfroedd chwyddedig. Ni weddillawdd 
amser ond ychydig o brydyddiaeth yr oesau Derwyddawl yn Mhrydain. 
Yn mhlith yr hynafion gathlau cyftifir Tribanau 'Marchwiail bedw 
briglas,' Tribanau 'Cain Cynnwyre/ Tribanau 'Eiry mynydd,' &c. 
Am 'Tydain Tad Awen — Plennydd, Alon, a Gwron,' ni wyddom 
nemawr, oddieithr, eu henwau : hunont mewn hedd gyda y Cynddiluw- 
iaid!" 

Gwasanaethed hynyna o ddyfynion er dangos fod dechreuad y "gel- 
fyddyd fawr " dan orchudd ty wyll, 3m mro anhygyrch y cuddchwedlau ; 
oblegyd y mae hanes gwirioneddol cyntefigion beirdd Ynys Prydain ar 
goll. Nis gwyddom nifer y Diarebion, y Trioedd, a'r Tribanau, a^ dros- 
glwyddwyd i ni yn draddodiadol o'r oesoedd cyn cof a chadw. Cyr- 
haedda rhawd ein Uenoriaeth farddawl o ddyddiau Aneurin Gwawdrydd, 
mychdeym y beirdd, yn nechreuad y chweched canrif, hyd yn bresenol. 
Oddiar feusydd toreithiog y tymhor hirfaith yna y lloffwyd y tywysenau 
sydd wedi eu rhwymo yn un ysgub yn y llyfr hwn. Bechan iawn, mal 
y gwelir wrth liosawgrwydd y dyfyniadau, yw fy hawl i awduriaeth a 
gwreiddioldeb yn y tudalenau canlynol ; — -dim ond fiurfio y cynllun, 
lloffa a threftiu y defoyddiau, a'u gosod yn nghyd mor ddosparthus ag 
y medrwn. Eiddo ereill yw y blodau, gan mwyaf, a'r eiddof finau yw 
yr edefyn sydd yn eu rhwymo yn un blodeuglwm prydferth a chryno. 

Os achwynir ar y gwaith am na buasai yn fwy gwreiddiol, atebaf, y 
buasai yn llawer rhwyddach i mi gyfansoddi Traethawd a rhyw gymaint 
o argraff gwreiddioldeb arno, na chasglu y demyddiau gwasgaredig o 
weithiau prif athrawon yr oesoedd ; eithr ni buasai fy meddyliau i yn 
agos mor ddyddorawl a gwerthfawr a'r eiddynt hwy. 

Fy mhrif arweinwyr, mal y gwelir, yw Iolo Morganwg a Gwallter 
Mechain; — eiddynt hwy yr wyf yn ddyledus am ddefnyddiau gwerth- 
fawrocaf y Traethawd hwn. Cyfrinach y Beirdd, "cyhoeddedig wrth 
fraint" gan Iolo Morganwg, ac Ab Iolo, yw y gronfa gyfoethocaf a 
feddwn Gerddfeirniadaeth Gymreig. Mae Traethawd Seis'nig Gwall- 
ter Mechain ar ansoddau a neillduolion Dosparthion Caerfyrddin a 
Morganwg mor ardderchog, fel ag y dywedodd Iolo ei hun am dano yn 
Eisteddfod Caerfyrddin, yn 1819, Nad oedd neb arall yn Nghymru a 
allasai ysgrifenu ei fath. Rhyfedd na chawsai ei gyhoeddi yn Gymraeg, 
a'i ddwyn i sylw y cyffredin cyn hyn. Mae Traethawd byr, ond campus, 
ar Brydyddiaeth Gymreig, gan yr un gwr dysgedig yn Transactions of 
the Cymmrodorion. (Partiv,) Benthyciais yn helaeth o'r adnoddau 
hyn. 

Sylwer hefyd, mai fi'r Mesurau Cymreiy y mae a wnelwyf, at nid ag 
enaid y gerdd. Fy amcan yw dwyn hen wisgoedd breinniol a chyn- 
henid yr Awen Gymreig o'u cuddfanau, a rhoddi cyfle iddynt lewyrchu 
yn eu gloewder cynwynol, "yn ngwyneb haul, ac yn llygad goleuni." 




KHA9NOIHADAV* 



Mm yr A wen Gymreig, fel ein rhianedd, yn hoffi aoirywiaeth gwitg- 
oedd yn fawr; ac y mae gaoddi bob amrywder dichonadwy at ei gwas- 
anaeth, fel nad oes achos iddi fenthyca edefyn gan un genedi arall er 
mwyn amrywiaeth a harddwcb. Ei thlysni yw ei symledd cyntefig. 

Mae Barddoniaetfa, fel pob celfyddyd arall, yn ddirgelwch, mewn rban 
fewr, i bawb ond ei phlant ei bun. "Gweddw crefft beb ei dawn." 
Mae ysbryd neillduol yn pertbynu i bob galwad, ac mae yn rbaid medd- 
iennu gradd o hwnw cyn y geUir myned i mewn i ddirgelion y gelfydd- 
yd. Rbaid meddiannu ysbryd Cristionogaeth, eyn y gwelir ei gogon- 
iant ; yr un modd, ond mewn ystyr is, am bob gwyddiant aralL O 
ganlyniad darllenwn am Gy/rinach y Beirdd, peth nas gall neb ond 
beirdd ei gyflawn-amgyffred — teml gyfrinawl yn agor ei pbyrtb, ac yn 
tywallt ei goieuni ar feddyliau plant yr Awen. Yr oedd gan yr athron* 
wyr Paganaidd ddau ddosparth o ddirgeledigaethau— y mwyaf a'r Ueiaf ' r 
felly hefyd yr oedd gan ben Feirdd Ynys Prydain eu "Cyfrinach wrth 
yr orsedd," — eu celddyag ( esoteric J, yn ngbyda dysgeidiaeth arall mwy 
cyboeddus ( exoteric ). Gallwn ninau ranu Barddoniaeth yn ddau 
ddoapartb, — y wiag allanol, neu y mesurau, ac enaid y gerdd, sef y 
drychfeddyliau barddonol; dyna y ddau ddosparth o ddirgeledigaethau. 
Yr wyf fi yn ceieio arwain y darllenydd i ystafelloedd y dirgelion Ueiaf, 
' ac yn gadael iddo ymwtbio i guddfanau pellaf a dyfnaf y gelfyddyd trwy 
rym ysbrydoliaeth yr Awen. Neu yn ngeiriau goleubwyll Cyfrin. y 
Beirdd, — "A llymma'r prif foddion ar ganu, ac ar brydyddu ; a dealled y 
Bardd awenbwyl], a bamed ernynt ; cannys beb farn, a deall, ag Awen, ni 
thai dim a draetber o oblegid Cerdd Dafod. Dysgeidiaeth yw corph 
Barddoniaetb, ag Awen yw'r enaid : ag beb Awen nid yw'r cyfan wrth 
Gerdd, ond corph neu ddelw beb fy wyd; eitbr cyfiawn ddeall a phwyll 
ar y gelfyddyd wrth Gerdd, a bair Awen lie i bo, yn hardd a rhagor- 
werth, ag ardderchog, ag yn le&fawr i'r holl fyd." Nis gall unrhyw 
hyffbrddiant gadw lie Awen, mal y sylwai Goronwy Owain ar ol darllen 
Cywyddau ymryson Edmwnd Prys a William Cynwal; — u Nid hen 
ddyn dwl oedd yr Archddiacon, ac ystyried yr amser yr oedd .yn byw 
ynddo ; eto yr wyf yn cyfrif Mr. Cynwal yn well Bardd, o ran naturiol 
anian ac athrylith, ond bod Edmwnt yn rhagori mewn dysg. Nid oedd 
Cynwal druan (ysgolhaig bol clawdd) ond megis yn y ml add a'r dyrnau 
moelion yn erbyn tarian a Uurig — 

'A'r gwanna' ddyn a gwain ddur, 
A dyrr nerth a dwrn Arthur,' 

chwedl yr hen Fardd gynt. Fe ddigwydd weithiau i natur ei bun (beb 
gynnorthwy dysg) wneuthur rhyfeddodau ; eto nid y w hynny ond dam- 
wain anghyffredin: ac er mai prydferthwch dawn Duw yw naturiol 
athrylith, ac mai perffeithrwydd natur yw dysg, eto dewisach (gennyf 
fi) feddu rhan gymhedrol o bob un o'r ddwy, na rhagori hyd yr eithaf 
yn yr un o'r ddwy yn unig, heb gyfran o'r Hall. Mi glywais hen 
chwedl a ddywedir yn gyffredin ar Ddafydd ab Gwi)ym, — 

• Gwell yw Awen i ganu 
Na phen doeth a phm du.' 



Digitized by Google 



20 



*HA6NOi>IAftAtr« 



Gwir Jrw Am Brydydd; ac felly y dyWedai y Lladinwyr, 'Pvetd nasci- 
tur non jit;' hynny yw* Prydydd a enir ac nis gtoneir: mal pe dywedid* 
nid ellif Prydydd o'r doethaf a dytgedicaf tan haul, oni bydd wrth natnr 
yn dueddol i hynny, a chwedi ei gynnysgaeddm gan Dduw ag awenydd 
natnriol yn ei enedigaeth. On bydd i ddyto synwyr cyffredin, a cfayda 
hyhny astudrwydd, ae ewyllysgarwch, fe elMr o bono eglwyawr, cyfrcrith- 
iwr, gwiadwr, neu philoaophydd; end pe thoecb yt hofi gyffetiau hynny 
ynghyd, a chant o'r feth, ni wnaech byth hanner Prydydd; nid oea a 
wna Brydydd ond Daw a natnr; ni cheiaiaf atagen tyst na Mr. T. Ci- 
cero; pwy ffraethach areithydd? pwy well a gwyliadwrnsftch gwiadwr? 
pwy ragorach cyfreithiwr? pwy ddyfiiach a doethaeh philoaophydd? ar 
air, pwy rwy ei yafa a'i dihgc a'i awydd i brydyddu* ac etto, pwy waeth 
Prydydd ? Trwstan o Fardd yn ddiammau ydoedd, ac odid ei gymhar, 
owro ddysg, oddigerth yr hen Dr. Davies o Fallwyd. Etto, er hyn, 
ar gymhennu ac ymreaymmu o honof fal hyn, hi'g mynwn i neb dybio 
mai afraid i Brydydd fbd yn wr o ddysg; hage, nid felly y mae chwaith, 
er na ddichon ei wellhau. Cymerwch ddatt frawd o'r un aniaft, o'r tin 
gallnoedd o gorph a synwyr, ac o'r un awenyddol dueddiad, a rhowch 
i'r naill ddysg, a gommeddweh i'r Hall, ac yno gwelir y rhagoriaeth. Er 
na ddichon y saer maen wnenthnr maint y mymryn o faen mynor, etto 
fe ddichon ei sgythru a'i gaboli, ei lunio a'i ffdrfio, a gwfeenthur dfelw 
brydferth o hono, yr hyn ni ddichon byth ei wneuthur o'r grut bras a'r 
gwenithfaen." 

"Gan hynny, fy mrodorion anwyl, y chwi y rhai sydd mor nchel yn 
flafr yr Awen bgrenau, ystyriwch werthfawredd y fendith nefol, a threfft- 
wch eich melys-bynciau cynghaneddol yn ol gwir ansawdd deddfau 
Barddbniaeth. Torwch y UyfFetheiriau dirudd sydd yn rhwystro gwib- 
iad meddyliau ardderchog — na ddirmygwch eich Awen, gan odli ar 
d'estunau gwael ac aflnniaidd — na roddweh eich bryd i ymsenu mewn 
gwag dduchan, neu i weu harddwiag i guddio budreddi ffolineb; ond 
yn hytrach tynghaneddweh gadwyni i rwymo chwyrn drawsder — pleth- 
wch firewyllau i gosbi drwgweithwyr — cysylltwch fydriaith ddidranc i 
goffln rhinWeddau disglaerwych — a dolefwch glod addas i Frenin 
Gogoniant." — Bardd Clof. 



D.S. — Gwelir fy mod yn gadael i bob Awdwr ymddangos yn ei ar- 
fcdygraff briodol ei hun. 




MAN I. 



GOLWG GYFFREPINOL AR FARDDONIAETH 
GYMREIG. 



"Diben Cerdd yw gwellhau Deal!, helaethu Gwybodaeth, gwellhau 
Myfyrdod ag Athrylith, a llawenhau'r Galon a'r Meddwl yn ddibech 
feddylfryd, a diddanu'r Bryd a*r Ysbrydiaeth, a sirioli'r Nwyf, a byw- 
iogi Anal ag Ynni, ag A wen, heb fbd yn achos na drwg feddwl, na 
drwg foes, na drygnaws, na drygnwyf ; eithr helaethu Doethineb, a 
Gwynfyd, a Dedwyddyd; a chyfiawnhau Barn, a Brydwaith, a Myfyr- 
bwyll; a hynn a ddaw o Fawl ar y Da, ag o Anfawl ar y Drwg; a 
pherffaith ddyfalu ar y pethau a font hardd, a thirion, ag ardderchog, 
a serchus, a daionut i Gorph ag Enaid: ag onis ceir ar gerdd un o'r 
prif ddibenion hynn, beius herwydd ei hamcan a'i diben y bydd, ag nis 
teirdd o gyfiawn a Dwyfawl Awen ; cann onis pair Cerdd annogiad ar 
ddaioni, a dedwyddyd, a gwynfyd, a gwrthladdiad ar ddrygioni, ag 
anwybodaeth, a gofid; nis dylit ei goddef mewn Bod nag ar Gof, rhag 
y mawr afles ag aflwydd o heni."— Cgfrinach y BeirdeL 



Megts ag y mae y byd hwn yn fcynmrys gwahanol ymerodraethau a 
theyraasoedd, a'r rhai hyny eilwaith yn cynnwys pleidiau ymrysongar 
a gwahanolryw; felly hefyd y mae -r byd meddyliol sydd yn troi yn 
nghylch gwybodaeth dyn; cynnwy&a hwti lawer o deyrnasoedd bych- 
ain, yn ymranu i fan daleithiau Uiosog a gwrthryfelgar, fel na cbeir 
undeb diwrthfarn braidd mewn dim. Dygwyddodd yr un peth i'r 



PEN. I. 

SEFYLLFA BRESENOL BARDDAS. 




22 



SEFYLLFA BRESEK0L BARDDAf. 



ymerodraeth farddohol, ac i'r jmerodraethau ereill ; daeth ellyll plaid 
ac ymryson i mewn yn Eisteddfod Caerfyrddin yn 1451, a gwelir ei 
fod ar yr orsedd yn Eisteddfod Freinniol Rhuddlan yn 1850. Testun 
ymryson Ieuan Llawdden a D. ab Edmwnd, yn 1451, oedd y caeth- 
fesurau newyddion a ddyfeisiwyd ar y pryd, ac asgwrn ymryson y 
werinlywodraeth farddawl yn 1850, oedd yr anaddasrwydd o roddi y 
Gadair farddawl i awdwr Pryddest ddigynghanedd. Peth newydd yn 
ddiddadl yn hanes yr Eisteddfodau Cymreig oedd hyny.* Tebygol fod 
tair plaid yn bresenol yn y byd barddonol Cymreig, sef pleidwyr Dos- 
parth Gwynedd, neu ddysgyblion D. ab Edmwnd, pleidwyr Dosparth 
Morganwg, neu ddysgyblion Iolo a Gwallter Mechain, a phleidwyr 
Pryddestau, a phob math o farddoniaeth rydd a digyngbanedd, y rhai 
sydd eto heb un blaenor addefedig. 

Erbyn hyn y mae tua phedwar can' mlynedd wedi llithro ymaith er 
dydd yr ymraniad yn Nghaerfyrddin, ac mae ysbryd yr ymryson wedi 
llareiddio a dyfod i'w bwyll, fel y gellir gwneyd ymchwil rhydd i an- 
sawdd a gofynion Cerdd Dafod. Ni ddylai neb a broffesa barch i 
farddas "a dysg yr hen Gymry da" fod yn rhagfarnllyd. Dengys eu 
harwyddeiriau, megys "coeliaw dim (heb sail), a choeliaw pob peth" 
(os ceir prawf o'i wirionedd); "nid da He gellir gwell;" "rhydd i bob 
barn ei lafar," &c, ysbryd diragfam athrawon y genedl. " Tri an- 
rhydedd Cymro : ymarfer a champau yr hen Gymru, myfyriaw gwell- 
hau 'y campau sydd yn awr, a chwilio'r byd am gampau daionus nas 
gwybuwyd am danynt hyd yn hyn." Sylfaenwyd barddas y Derwydd- 
feirdd ar yr egwyddor o ddadblygiad a chynnydd parhaus nes cyrhaedd 
"cylch y gwynfyd." Yn yr ysbryd teg a diragfarn yna y ceisir dal "y 
Dafol" i bwyso y tri dosparth a nodwyd. 

Mae pedwar mesur ar hugain D. ab Edmwnd, yn hynod o'r diansawdd 
a chrebachlyd, ac nid oes ond ychydig (os oes rhai) o'r "beirdd wrth 
fraint a defod beirdd Ynys Prydain," yn gaethweision iddynt. Nid oes 
rhwymau ar neb i gyfansoddi ar yr holl fesurau hyny, mewn trefn i fod 
yn fardd, er Eisteddfod Caerfyrddin, yn 1819. -Mae yn syndod na 
wnaethai ein hathrawon a'n beimiaid Eisteddfodawl fwy o ddefnydd o'r 
rhyddid a gafwyd y pryd hwnw, ac na wnaethid ymchwil llwyrach i 
ansawdd a gofynion cywirsail ein barddas gyssefin. Ac er fod awdwr 
y Drych Barddonol yn ddiwygiwr rhyddgarol, eto mae ei sylwadau ar y 
pedwar mesur at hugain yn gymhwys fel pe na wybuasai fod y cyfryw 
ddeddf mewn awdurdod, (Drych, tudal. 90 — 92. ) 

Nid oes achos i ni fod yn rhagfarnllyd chwaith yn erbyn Pryddestau, 
a chaneuon rhyddion a digynghanedd, ie, diodl hefyd, os dewisa rhai 
gyfansoddi yn y dull hwnw. " Rhydd i bawb ei farn tra na chymheller 
ereill i gydsynied." Eto, dylai cerdd Gymreig fod yn gyfunryw a 
theithi ac anianawd yr hen iaith, yr hon sydd yn ymhyfrydu cymaint 
mewn pereidd-dra cynghaneddol, ac nid dynwared cenedloedd ereDl. 
Peth naturiol i Gymro yw hoffi cynnyrchion diledryw a diledach ei fro 



* Peth rhyfodd fod neb yn dadlen droa fadeirio Pryddett; cmsyi mae j Pryddeetwyr yn drnnygn 
yr Awdlwyr fel "addolwyr bralnt a defod;" ac ar yr un pryd yn ymryton am yr hen anrhydedd 
( *wrfh fraint a defod," sef y Gadair! Os ywhen fesurau mydryddawl y Cymry yn ddilet a di- 
werth yn en golwg, edolwyn, Pa fuddioldeb neillduol frddal iddynt gael eiatedd mewn Cadair ar 
ddydd Eisteddfod? Nen ddringoi ben "Careg siglo' yn nnraed eu hosanau? Gadaweriben 
gywieinion eyfcnry w gydeefyll neu gydayrtbie« 




1EFYLLFA BRESEN0L BARDDAS. 



23 



gynenid, ac yn enwedig os rhagorant ar bethau estronawl. Sylwodd 
cyhoeddwr Blodau Arfon y — "Bod rhai o ddoethion ein cenedl, pan 
gyrhaeddont gydnabyddiaeth & mesurau a chorfanau Homer a Virail, 
wedi brys-farnu cynghaneddion y Cymry fel anafau a llyffetheiriau ar 
eu Barddoniaeth, yn hytracb nag addurniadau iddi. Yr un modd llawer 
o'n herlotiaid, pan ddelont i fedru darllen caniadau prydfertb ein cym- 
ydogion Seisonig, a syrtbiant i'r fatb serch tuag atynt, nes myned yn 
ddioed i geisio eu hefelychu, gan amcanu impio y dull hwnw yn nghyff 
prydyddiaetb eu cydgenedl." Aetb Ieuan Brydydd Hir at Horace un- 
waith er amddiifyn rbywbetb oedd yn ei Gywydd ; ond ebai ei athraw, 
Llywelyn Ddu o Fon, — "Ystyriaf eich ymguddiad o dan ddiareb Hor- 
ace fel dim. Yr oedd efe yn anwybodus o'n rbeolau ni, a drosglwydd- 
wyd i ni gan ei feistriaid, y derwyddfeirdd ; y rbai a wyddent pa fodd i 
ganu cyn i Rufain gael enw. Felly, wrth son am farddoniaeth Gym- 
reig, na chrybwyllwch, fyth ar ol hyn, am y fath.rai diweddar a Horace 
a Virsil. Llywarcb Hen, Aneurin, a dilynwyr y derwyddon yw ein 
dynion, ac anian yw ein rheol." 

Yr amcan yn y Traetbawd hwn yw hyfforddi yr ieuanc awyddus am 
ragori fel gwr wrth gerdd, yn egwyddorion a gwertb y pedwar mesur 
ar hugain gwirioneddol, yn ol pwyll ac ansawdd hen farddas y Cymry, 
ac ysgrifeniadau trylen ein prifathrawon. Pa fodd bynag, canfyddwn 
yn eglur, wrth fyned rbagom, fod "Cynghanedd rywiog a diledryw" yn 
hanfodol bob amser hyd yma i fydryddiaeth genedlaethol y Cymry. Ni 
chafwyd awdurdod Gorsedd a Chadair eto dros Bryddestau cugynghan- 
edd yn y Dywysogaeth. Nis gall cynghaneddwr da fod yn Gymreigydd 
anfedrus, pan, o'r tu arall, y rhaid i Gymro fod yn dra difiygiol yn llen- 
ddysg ei wlad, a gwybodau ei genedl, os yn anhyddysg yn egwyddorion 
a rheolau Barddoniaeth Gymreig. 

Mae dau ddosparth o ddynion yn ymyraeth a Barddoniaeth nas gall 
y pwyllog a'r synwyrol gydymdeimlo llawer a hwy : — Y cyntaf a ddygir 
i sylw yw y Pryddestwyr diawen a chwyddeiriog, sydd yn ymfrrostio 
mewn rhimynau diansawdd ac oferwael, "yn son (fel y noda Caledfryn) 
yn rhy ami am y cymyl, yr edn, y mor, y gtvynt, y mynydd, y yraiy, y 
niwl, a'r aber, ^c, pan na fydd hyny yn dal un math o berthynas a'u tes- 
tynau. " Digon y smala yw clywed y cyfryw ledfegynod ffrostgar yn beio 
ar gaethder y mesurau gwarantedig, yn son am eiriau llanw, ac yn grwg- 
nach rhag swn disylwedd y cynghaneddion, pan na fedr y cyfryw fech- 
gynach cibddeillion wneyd dim ondpentyru tomenydd o eiriau clogyrnog 
a difywyd yn nghyd, heb na synwyr, na theimlad, na phrydferthwch, o 
fewn cylch y golwg. Dichon mai peth naturiol i athrylith ieuanc ac 
anaddfed, ar ol clywed son am ddrychfeddyliau, &c. yw rhedeg ar ol 
geiriau hirion a thrystfawr. Peidied y prif-feirdd a'u diystyru, oblegyd 



Y dosparth arall yw addolwyr y cynghaneddion, S3mwyr neu beidio. 
Os gall y rhai hyn gyfrif ychydig o sillau, a chyfansoddi " Gorchest y 
Beirdd," maent ar ben eu digon, wedi croesi "pont yr asynod." Er 
mai cynghanedd yw gwisg freninpl yr awen Gymreig, eto disylwedd y 



Chwi fuoch chwithau gynt yn fach, 
Yn canu crack brydyddiaeih." 




24 



SIN CYFNOPAU BAR0DAWL. 



cyfrifld y wisg heb yr arglwyddes fywioglwys 9 phrydweddoJ i gprelwi 
ynddi. " Pawb a addef," ebai Gutyn Peris, "mai yn y sjnwyr y mae y 
cadernid a'r buddioldeb; ond aid yw synwyr cadarn a diaddura, wrth syn- 
wyr mewn cerdd reolaidd, ond fel ben ysguhor gref wrth lys y brenin." 

Am y pastynfeirdd, neu fdn y gl&r, o'r ddau ddospartb — y caeth a'r 
rbydd, Uiosog ydynt, ac atebant i ddarlun Caledfryn o bonynt : — 

" Dwl, a dyrys, dlawd eiriau — ag arnynt 
Glogyrnog gymalau ; 
Dyna geir i gyd yn gwau, 
Yn marddoniaeth myrddiynau." 

Ond gall y pencampwyr ateb yn ngeiriau Pedr Fardd :— 

" Cerdd Dafbd hyglod a'i heglur — fydrau 
A fedrwn j'n cysur; 
Nid oes faws na dwys fesur 
O un baich i awen bur." 



PEN. II. 
BIN CYFNODAU BABDDAWL. 

Wrth rwrw golwg banesiol ar Farddoniaeth Gymreig, o'r oesoedd 
boreaf byd yn awr, mae ein cerddfeirniaid dysgedig yn dosparthu y 
tymhor hirfaith hwnw yn wahanol gyfnodau. Gwehr byn yn y Cam- 
brian Register \ vol. yn Nhraethawd Seisonig Gwallter Mechain, 
ac yn Literature of the Kymry, gan ein cyfoeswr dysgedig T. Stephen , 

Ferthyr Tudful. Gellir ifurfio cyfnodau barddawl ar fwy nac un ys- 
tyriaeth, megys ansawdd y mesurau, neu destunau y cerddi. Mewn un 
peth o leiaf saif hen Feirdd Cymru wrthynt eu hunain, ac anturiwn 
dybied y gallant 3m byny fod yn gynliuniau o feirdd railflwyddiant dyf- 
odol yr awen. Pob cenedl arall, o Homer i wae*ed, a lanwant eu can- 
iadau & ffug hanesion am goeg dduwiau a gwag ysbrydion, a gwroniaid, 

1 lawr o Iau fawreddog hyd yr ellyll bol clawdd, a'r gwrach rhibyn; nes 
mae ysgrifenydd galluog yn yr Eclectic Review, am Awst, 1851, yn 
cyfenwi caniadau noil genedloedd yr oesau byd yma, " yn farddoniaeth 
ofergoeledd ond awgryma ein bod mewn cyflwr symudol, ac y daw 
cyfhod barddoniaeth y Gwyddiannau yn y man. Gwir fod gan y Cymry 
eu flugchwedlau, eu Tylwyth Teg, a'u Drycbiolaethau ; eithr ni bu a 
wnelai y wir awen Gymreig & hwy. Gwirionedd oedd g^vrtbddrycb ei 
sercb bi. Mae ein ffugchwedlau, sef " Y Mabinogion," yn groes i ar- 
fer cenedloedd ereill, mewn rhyddiaith. Ystyrient fod " dwy ryw awen," 
un gan y Bardd, a'r Hall gan "yr ystoriawr," neu y Ifugdraethydd ; sef 

"Awen gan Grist, ddidrist ddadl, 
O iawn dro, awen drwyadl : 
Awen arall, nid caH cant, 
Argelwyddfadrargoeliant." — Sion Cent, 1450. 



Digitized by Google 



BIN CYFNOD A V BARDDAWL. 



25 



Awen gelwyddog, yn ol barn yr hen Gymry, oedd yr awen a roddai 
wisg farddonol i ofergoelion. Yn ol ein cynfeirdd> "llygad i ganfbd" 
barddoniaeth "anian; calon i deimlo anian; a glewder a faidd gydfyned 
ag anian ;" yw y wir awen gynhenid : a dyna yr awen a all ganu bardd- 
oniaeth y Gwyddiannau mewn oes ddyfodol; pan ddaw beirdd y byd i 
fawrhau doethineb hen feirdd Ynys Prydain, ac i ddilyn anian yn He 
breuddwydion ofergoel. 

I. Cyfnob. Dechreua y cyfnod eyntaf gyda y gweddillion bardd- 
onol hynaf a feddwn ar gof a chadw ; a pharha, yn ol dosparthiad Mr. 
Stephen, hyd y flwyddyn 1080. Y Beirdd yw Aneurin Gwawdrydd, 
Taliesin, Myrddin Wyllt, a Llywarch Hen; gydag ereill o lai enwog- 
rwydd. " O gylch oes Arthur, ac ymgyrch y Saison, ni arferai y beirdd, 
Taliesin, Aneurin, ac ereill, ond prin gysgod gynghanedd, oddieithr yn 
y prifodliad ( terminating rhvme )." — G. Mechain. 

Eu testunau, gan mwyaf, y w campau a cholledion maes y gwaed, megys 
y Gododin, &c. Mae ganddynt yn gyffredin fath o gynghanedd bengoll, 
yr hon a eilw rhai "y gynghanedd braidd-gyffwrdd." Dyma Orchan 
Pedryfan ar y Gyhydedd Wen, o Arymes Prydain Fawr, yn enghraifft, — 

"Dysgogan Awen! dygobryssyn! 
Maranne<2<Z a meuedd, a hedd genhyn, 
A jihenaeth ehelaeth, a ffraeth unbyn; 
A, gwedy dyhedd, anhedd ymhob mehyn." 

Enghraifft eto o'r Gododin. Gorchan y Gyhydedd Draws, — 

" Gwyr a aeth Gattraeth oedd ffraeth y llu, 
Glasfedd eu hancwyn eu gnenwyn fu. 
Try chant trwy beirian* eu Cattau, 
A gwedi elwch tawelwcft fu." 

Gwelir adliw cryfach o'r gynghanedd ar ddamwain yn nghaniadau 
Llywarch Hen; megys, — 

"Am gwymp hen chwerddid gwen gwas." 

Neillduoledd arall yn nghynghanedd yr hen Fardd tywysogawl hwn 
yw fod gorphwysfa paladr ei englyn yn cyfodli a'r prifodl ; yr hyn a 
alwem ni yn awr yn "ymsathr odlau;" megys, — 

"Gnawd gwynt o'r mjnydd; gnawd merydd — yn mro 
Gnawd gael to yn ngweunydd; 
Gnawd dail, a gwyail a gwydd. 

Gnawd gwynt o'r Gogledd; gnawd rhianedd — chwey 
Gnawd gwr teg yn Ngwynedd ; 
Gnawd i deyrn arZwy gwZedd; 
Gnawd gwedy ZZyn ZZedfrydedd." 

Os dymuna beirdd ieuainc yr oes hon ddyfod yn alluog 

" I ganu moZiant mal Aneurin — gynt 
Dydd y cant Ododin," 

D 



Digitized by Google 



26 



EIK CYFNODAU BAIDDAWL. 



rhaid iddynt sylwi yn fanwl, a myfyrio llawer ar ansawdd mesurau, ac- 
enion, a chorfanau y cynfeirdd. Sylwa Gwallter Mechain fod gan 
feirdd y cyfiiod hwn un ar bymtheg o fesurau, sef y naw Gorchan, a saith 
Colofn Adlaw ; nid amgen Clogyrnach, Ban Cyrch, Ffbrchawdl, Triban 
Milwr, Hypynt, Cynghawg, a Thoddaid. 

II. Cyfnod. Ymestyna yr ail gyfnod yn mlaen byd 1350. Pen- 
beirdd y cyfnod hwn yw Gwalchmai ab Meilyr. Un o'r awdlau mwyaf 
hynod o'i waith yw ei Arwyrain Owain Gwynedd, yn yr bon y darlunia 
frwydr "Tal Moelfre" yn Mdn,— 



Ei fesur yw "Llamgyrch, neu Fforchawdl; y Penogiaid yn ddeufan, a*r 
Llam yn bedryfan," oil ar yr un brifodl ; enghraifit, — 



" Arddwyreaf hael o hil Rodri, 
Ardwyad gorwldA gwerlin teithi, 

Teithiawg Prydain, 

Twytb afrdwytb Owain 

Teyrnain ni grain, 

Ni grawn rei." 



Gwelir y "gynghanedd braidd-gyffwrdd " yn amlacb y cyfnod hwn. 
Sylwa Goronwy Owain, mewn llythyr gyda'i awdl a gant yn ol dull 
Meilyr Brydydd, fel hyn ; — "Dylwn hefyd hysbysu i'r darllenydd mwyn, 
mai y mydr yw yr awdl yn ei chysefin ansawdd, a arferid gan yr holl 
gynfeirdd; y gynghanedd ynddi yw y braidd-gyffwrdd; ac yn yr am- 
seroedd gynt ni fawr synient a fyddai cynghanedd ai peidio, os byddai 
rhif y sillau yn gyflawn, y geiriau yn awenyddol, a'r brifodlaeth yn cael 
ei chynnal yn ddidor. Dyma ddull y braidd-gyffwrdd 



yna yr oedd hael a hil yn peru datsain a pheroriaeth, tra mwyn a melys 
i glustiau yr hen wyr gynt." 

Chwanegodd beirdd y tymbor hwn dri o fesurau at yr un ar bymtbeg, 
sef Proest Cyfnewidiog, Ynglyn, a Thriban Cyrch. Dyna bedwar ar 
bymtheg o fesurau. " O gylch diwedd y drydedd ganrif ar ddeg," ebai 
G. Mechain, "a dechreu y bedwaredd ar ddeg, y llewyrchodd bardd arall 
a ragorai ar ei gyfoesion, dan yr enw Itys, Casnodyn. Efe a chwaneg- 
odd at nifer y mesurau, ac yn enwedig yr ynglyn a elwir 'unodl union. 1 
Rhoddir yma ddull ei ynglyn, sef y cyntaf yn 'Marwnad Madawg,' — 



Tybir mai yr un oedd y Casnodyn hwn a Thrahaearn Brydydd Mawr, 
Gorseddfardd Morganwg yn 1300, yn ol Dr. W. O. Puw, a Iolo Mor- 
ganwg. 



<( Ac am dal Moelfre mil fanieri," &c. 



'Arddwyreaf hael o hil Iago,' 



'Bu oerchwedl cenedl cwyn enwawg — tristlawn, 
Camp Meirchiawn cwymp Marchawg, 
Byd a fydd — ry-gudd yr hawg — 
Byd heb fyd— bod heb FadawgV " 




EIN CYf NODAU BARDDAWL. 



27 



III. Cyfnod. Dechreua y trydydd cyfnod gyda Dafydd ab Gwilym, 
a chyrhaedda at Haw Morus, o Bontymeibion, yn 1650. Gadawer i 
G. Mechain lefaru eto: — "Nid oedd Casnodyn ond prin gwedi oeri yn 
ei feddrod, pan ddyfyrwyd trigolion De a Gwynedd a phersain Cywydd- 
au a Thoddeidiau Dafydd ab Gwilym. Efe a ddygodd ar arfer gyft'redin 
y mesur mwyaf sathredig o'r pedwar ar hugain ; a'i Gy wyddau ef ydynt 
yn mhlith y rhai inelysaf yn yr iaith. Am ddychymyg, ncu grebwyll, 
ni bu, ac efaliai ni bydd yn Nghymru, ail i Ddafydd ab Gwilym. Efe 
a ddysgai, yn nod i Ddylluan, ac i Bioden siarad yn Gymraeg glan 
gloyw; a rhoddai leferydd yn ngenau drychiolaeth, ac ymgomiai a'i 
gysgod ei bun." 

Hynodir y cyfnod hwn a Rhieingerddi, a Cbaniadau Sercb, a mynych 
y cyfarfyddwn a Chywydd ac Awdl i Ferch ; ie, canodd D, ab Gwilym 
ei hun — 



Tebygol mai D. ab Gwilym a ddyfeisiodd fesur Cywydd ; ond am y 
pedwar gweddill, sef Cadwyh Gyrch, Proest Cadwynawg, Traeth Awdl, 
a Dyri, nis gwyddai Gwallter Mechain gan bwy, nac yn mha dymhor, 
y cawsant eu ffurfio. Nid ydynt yn ngweithiau y Cynfeirdd, a'r Gogyn- 
feirdd, yn y gyfrol gyntaf o'r Myfyrian Archaiology. 

Yn y cyfnod hwn y ffurfiodd Dafydd ab Edmwnd Ddosparth Caer- 
fyrddin, ac y bu yr ymraniad annedwydd rhwng beirdd Morganwg a 
beirdd Gwynedd, yr hyn a'n 



IV. Cyfnod. Parha y pedwerydd cyfnod o oes Huw Morus hyd yn 
bresenol. Cynnwysa y tymhor hwn gyfnod y Dyriau, neu y Cerddi 
Arwest. Ystyrir Huw Morus, Eos Ceiriog, yn Fychdeyrn y beirdd 
arwestol. Dywed Cyfrinach y Beirdd mai "Mesur cyn cof yw Dyri;" 
er nas gwyddotn pa le mae yr hen gerddi i'w cael. Nid yw y "pennill- 
ion cynnrych" sydd yn y Gyfrinach yn arwyddo eu bod yn hen iawn. 
Ychydig a wyddom am ansawdd Caniadau Eglwysig y Cymry, cyn dydd- 
iau Edmwnd Prys, ac ychydig o Emynau oedd genym gan' mlynedd yn 
ol. Rhaid fod Dyri a Goslef yn gyfoedion, debygem, er mai anhawdd, 
efaliai, yw olrhain eu hanes yn gywir. I'r cyfnod hwn hefyd y per- 
thyna y ftugchwareuon gwledig a adnabyddir wrth yr enw Interludes* 
(Cambro-Briton, vol. iii., p. 234.) Eto sonir am "chwareuon Hud a 
Lledrith, a phob arddangos," mor fore a 1135. Ond ebai Llewelyn 
Ddu, mewn llythyr at Iorwerth Risiart, o Ystrad Meirig, " Huw Morus 
yw y cyfansoddwr cerddi cyntaf yn ein hiaith a ddilynodd anian, ac a 
ysgrifenodd rywbeth yn weddol. Yr oedd Sion Tudur, William Cynwal, 
William Lleyn, a'r Ueill o feirdd oes Elsbeth y frenines, yn ddieithriaid 
bron i'r gelfyddyd. Nid wyf yn cofio i mi weled dim ar lun cerdd ar- 
west hyd deyrnasiad afiaethus Siarl yr ail ; tua'r pryd hwnw y dechreu- 
odd cerdd arwest naguro, gan ddynwared y Saeson a'r Ffrancod ; a 
thua'r pryd hwnw y cuddiodd yr holl Gywyddau a'r Awdlau da a syl- 



"Saith Gywydd i Forfydd fain 
Seth hoywgorph a saith ugain.* 



it 



"Dryccodd ni am bedwar-cant 
O fl wyddau chwith, aflwydd chwant." — G. Mechain. 




28 



Yft EISTEDDFOD FARDDAWL. 



weddol eu penau." Mae yn wir fod y bugeilfardd o Ystrad Meirig yn 
gwrthwynebu barn y Llew Du, ac yn amheu cywirdeb ei nodiad ; ac tel 
prawf fod cerddawdwyr ereill yn Nghymru o flaen Huw Morus, coffa 
am " Gydsain y Cerddorion yn nglyn Helicon," gan Edmwnd Prys, yn 
enghraifft. Hefyd, gellir nodi Dyriau sylweddol yr hen Ficer, a Rhiein- 
gerddi serchog.Rhys Goch, o Dir Iarll, yn y lolo Mss, i brofi henafiaeth 
ein Cerddi Arwestol. Ond tebygol mai Haw Morus a'u gwnaeth mor 
boblogaidd, am iddo ragori cymaint yn y dull hwnw o farddoni. Dywed 
Goronwy Owain fod "man-glytwyr dyriau, naw ugain yn y cant, hyd 
Gymru yn gwybeta," yn ei amser ef, "ac.yn gwneuthur ac yn gwerthu 
ambell resynus garol, neu ddyri fol clawdd. Pe cai y fath rimynwyr 
melltigedig eu hewyllys, ni welid fyth yn Nghymru ddim amgenach a 
mwy defnyddfawr na'u diflas rincyn hwy eu hunain." Aeth y Dyriau 
i benau yr heolydd. 



Nid oes a fynom ar hyn o bryd a'r deddfau dysgyblaethol a ffurfid 
yn yr hen Eisteddfodau i reoleiddio gradd a theilyngdod y gwyr wrth 
gerdd ; ond rhaid taflu cipolwg dros rai o honynt er mwyn olrhain 
hanes ffurfiad y mesurau. Dechreuwn gyda Bardd Glas y Gadair. — 

"Geraint Fardd Glas, yn y lOfed ganrif, a gyfansoddodd Iteithiadur 
Cerdd; ei fesurau ef oeddynt y naw Gorchan, neu y naw Colofn Cerdd, 
ac un gogolofn, neu fesur adlaw dan yr enw cynghawg." — G. Mechain. 

"Ydosparth hynaf ar gof a chad w cyfarwyddyd, yw un Ceraint 
Fardd Glas, ar y mesurau Cerdd Dafawd, ag ar a geffir o gerdd cyn ei 
amser ef nid oes namyn a ddealler gan gelfydd a'u darlleno neu ag a'u 
clywo." 

"Yn amser Morgan Hen, Tywysog Morganwg, a'i frawd Ceraint, a 
elwid Ceraint Fardd Glas, a'r Bardd Glas o'r Gadair yn Fardd o Ben- 
cerdd ag Athraw Cadeiriog, gwnaethpwyd Trefn a Dosparth herwydd 
a fu gynt gan yr hen Gymry ar Gerdd Dafawd a'i pherthynasau, * * 
a dwyn ar atgof ag adwedd ag adwaith yr Hen Oreuon ar Ddefodau a 
Breiniau Gwyr wrth Gerdd Dafod a gwybodau anhepcorion i wlad a 
chenedl ddosparthus ag addwynbwyll, er amser Prydain ap Aedd Mawr." 

" Ag yn yr Orsedd hono gwnaethpwyd Trefn a gwellhad ar gynghan- 
edd, sef cyn no hynny nid oedd cynghanedd gydsain eithr o ddamwain, 
eithr cynghanedd unodl yn unig, sef gair ynghanol yr haner olaf o'r 
bann yn unodl a gair gyferbyn ag ef yn nghanol yr haner cyntaf fal y 
dodai Daliesin Ben Beirdd ar ei Gerdd Dafod." 

"A gwedi hynny gwellhau ar wellhau'r gynghanedd o amser i amser 
ag o gadair i gadair onid aeth y gynghanedd Gymraeg yn benn ar holl 
gynghaneddau'r byd ba bynnag o Iaith." 

" Y Ceraint hwnw brawd oedd i Forgan Hen Brenin Morganwg, ag 
efe a gasgles yr hen wybodau Cerdd Dafawd a Barddas, ac a'u Dosparthes 
mewn llyfr o'i waith ei hunan, ag a'u dodes wrth Farn Cadair a Gor- 
sedd ymhob gwlad a chyfoeth yng Nghymru, a goreu am wybodau a 
Barn y cafwyd Ceraint a rhoi pob Cadair yng Nghymru a Lloegr iddaw 



PEN. III. 



YR EISTEDDFOD FARDDAWL. 




YR EISTEDDFOD FABDDAWL. 



29 



ef, ac o hynny y gelwid ef y Bardd Glas o'r Gadair, wedi hynny myned 
yn Fardd Teliaw (teulu) i Aelfryd Brenin Lloegr, He bu yn dysgu 
gwybodau i Gymry Lloegr ag i'r Saeson." — Iolo Mss. 

Tybir mai yr un oedd Geraint ag Asset Menevensis, Mynach o D^ 
Ddewi, ac athraw Alffred Fawr. 

Sonir yn mhellach yn y Iolo Mss am dri o frodyr yn feirdd yn March- 
wiail yn Maelor, yn gyfoedion a D. ab Gwilym; set' Ednyfed ab Gruff- 
ydd, Madawg Benfras, a Llywelyn ab Gruffydd; meibion Gruifydd ap 
Iorwerth, ap Einion Goch, &c. 

Ednyfed oedd athraw Iolo Goch, a Llywelyn a wnaeth ynglynion 
Marchwiail o'r hen ganiad. " Y tri Brodyr hyn a fuant yn ddisgyblion 
Llywelyn ap Gwilym o Emlyn pan oedd ar ymgel yn Llys Ifor Hael 
yn Maeshaleg, a Dafydd ap Gwilym y Prydydd yno gyda nhwy." 

" Yn amser y tri Brodyr hyn y bu yr Eisteddfod t'awr ym Marchwi- 
ail, ag yno Prydyddion Gwynedd a Phowys a Deheubarth a Morganwg ; 
er dwyn ar atgof hen gelfyddyd a Chyfrinach Cerdd Dafod, ag oedd ar 
goll agos yng Ngwynedd a Phowys, ag nid oedd neinawr a wyddai gel- 
fyddyd a gwybodau Cerdd Dafod namyn ym Morganwg, a Mon a Cher- 
edigion, achos colli y Tywysogion a gefhogaesaint y Prydyddion. A'r 
Tair Eisteddfod Dadeni y gelwir un Ifor Hael ym Maesaleg, ag un 
Llywelyn ap Gwilym yn y Ddol Goch yn Emlyn, ag un Marchwiail." 
— Iolo Mss. 

Eisteddfod Gwern y Cleppa a Brodyr Marchwiail, — "Yn 
amser y Brenin Ed wart y III, y bu Eisteddfod yng Ngwern y Cleppa, 
dan nawdd a Dawn Ifor Hael ; ag i honno y daeth Tri Brodyr March- 
wiail ym Maelor yng Ngwlad Bowya, a Llywelyn ap Gwilym o'r Ddol 
Goch yng Ngheredigion — a Thri Brodyr Marchwiail a Dafydd ap 
Gwilym gyda nhwy a fuant yn ysgolheigion Barddoniaidd Llywelyn ap 
Gwilym yng Ngwern y Cleppa ysef Llys Ifor Hael. Ag yn yr Eis- 
teddfod honno y doded braint Cadair ar fesur Cywydd lie nad oedd felly 
o'r blaen ; a phan canwyd am gadair, Dafydd ap Gwilym a ennillws o 
nerth Awen a chanu a Chymraeg cynhwynol. Ag o hynny maes braint 
Cadair i fesur Cywydd deuair, a gwisgo Dafydd ap Gwilym ag addurn 
Cadair Morganwg, a rhod enw Dafydd Morganwg, ag yng Ngwynedd 
ei alw Bardd Ifor Hael, ac o hynny hyd yn awr serchoccaf a goreu o'r 
holl fesurau y bernir Cywydd. Gwedi hynny bu Eisteddfod dan nawdd 
Llywelyn ap Gwilym yn y Ddol Goch yn Emlyn ag i honno y daeth Sion 
y Cent a Rhys Goch o Eryri yn Ngwynedd, a thyfu ymryson rhwng 
Sion y Cent a Rhys Goch, goreu ar wengerdd Sion y Cent, a goreu ar 
foliangerdd Rhys Goch, a rhodd y blaen a'r Gadair i'r Wengerdd, ond 
ni fynnai Sion y Cent ei wisgo ag addurn Cadair Ceredigion a Dyfed, 
eithr i Dduw y rhoddai ef y blaen, am hynny y gwedai rhai mai Duw 
ei hunan a ennillws y Gadair honn. Gwedi hynny dodes Llywelyn ap 
Gwilym ganu er Cadair Ceredigion y goreu am Rieingerdd, a Barnu 
Dafydd ap Gwilym yn oreu, a'i wisgo a'r Cae Bedw ys ef addurn Rhi- 
eingerdd. Yna Llywelyn ap Gruffydd, un o dri Brodyr Marchwiail, a 
ganodd Englynion Marchwiail Bedw brig las o'r hen ganiad. Wedi 
hynny y Tri Brodyr a ddodasant Dan Osteg a Rhybudd un dydd a 
blwyddyn Eisteddfod ym Maelor ym Mhowys yn nawdd Iarll Mortimer, 
dan Goron y Brenin Edwart y Trydydd, ac yno y canwyd am Gadeir- 




30 



YR EISTEDDFOD FARDDAWL. 



iau : Ac Ednyfed ap Grufiydd a gafas am Gywydd Gwr, ac am Englyn- 
ion byrraf Eiry Mynydd; A Madoc y trydydd brawd a galas Gadair a 
Chae fiedw am Rieingerdd. A Dafydd ap Gwilym a ganodd yn gar- 
edig i Fadoc am ei gerdd. Ac yn yr Eisteddfod ydd addurnwyd lolo 
Goch ag addurn Cadair am ei wybodau a ddysgws Ednyfed ap Grufiydd 
parth gwybodau Cerdd Dafod a'i pherthynasau. Ac o'r Tair Eistedd- 
fod hyn y cafad gwellhad ar Gerdd Dafod a Chynghanedd." — lolo Ms*. 

Mae un peth yn amlwg yn y dyfynion uchod, set* bod beirdd y pedair 
talaeth megys un corph cyn i ymraniad Caerfyrddin eu gwahanu, a'u 
dieithro oddiwrth eu gilydd, a pheri casineb a gelyniaeth rhyngddynt. 
Cawn wybod rhagor, debygid, am fydryddiaeth yr hen feirdd pan gy- 
hoeddir Gramadeg Edeyrn Dafod Aur. 

Eisteddfod Caerfyrddin, 1451. — Awn heibio i orsedd Aberffraw 
ac Eisteddfod Penrhys, i Gaerfyrddin, lie yn y flwyddyn 1451, yr awd- 
urdodwyd pedwar mesur ar ugain D. ab Edmwnt. Ceir hanes helaeth 
am yr Eisteddfod hon yn y Great, rhif. 2, 3, 4. 

" Gwr oedd Dafydd ab Edmwnd o Hanmer yn Nhegeingl yn Ngwyn- 
edd, ac enw y ty lie yr ydoedd yn byw, Pwll gweppra. Gwr boneddig 
tiriawg oedd efe, a'r gorau o brydyddion gwlad Wynedd; ac nid oedd 
heb ar fesur Awdl a ganai yn ogystal ag efe yn Nghymru." "Gwr 
doeth ymddwyngar iawn oedd efe, ac yn byw yn lan ar ei foddion." 
" Maredydd ap Rhys oedd Athraw cyntaf Dafydd ab Edmwnd. Gut- 
tyn Owain a Thudur Aled a fuant ddisgyblion i Ddafydd ab Edmwnd 
hyd yn ngradd disgyblion pencerddaidd ; ac iddo y bu ereill yn ddisg- 
yblion." 

Dywedai Tudur Aled yn ei Farwnad, — 



Gwelir ei Awdlau a'i Gywyddau penigamp yn Ngorchestion Beirdd 
Cymry, fel prawf o'i athrylith farddonol. Ond aeth rywfodd yn benffol 
iawn wrth ffurfio ei bedwar mesur ar hugain. Pan ddaeth i Gaerfyr- 
ddin yn y flwyddyn 1451, gofynodd Grufiydd ab Nicholas i'r Prydydd- 
ion, "Pa beth yw achos, a defnydd, a dyben Eisteddfod?" ac ni chlywai 
neb ar ei galon ei ateb. Yna y dywedodd Grufiydd ab Nicholas wrth 
D. ab Edmwnd, "Y gwr Bach a'r gwn llwyd, dod ateb." "Cof am a 
fu — ystyr am y sydd — a barn am a fydd," ebai Dafydd. "Da iawn y 
dywedaist," ebai Grufiydd ab Nicholas; "dod dy farn a'th orchymyn 
fal y gwypom." "Am a fu," ebai Dafydd, "nis gellir ei wellau; am 
y sydd, nis gellir amgen nog y mae ; am a fydd, gellir amcanu gwellaad. 
Am a fu, y mae ger bron ar gof; am y sydd, y mae yn ngolwg; am a 
fydd, nid oes ond barn. Nis gellir gwellau a fu, cyd gellir ei well ; 
rhy hwyr ceisiaw gwellau y sydd, eithr gellir ei well; eithr am a fydd, 
gellir ei amcanu yn well. A chan mai felly y mae o dwng, rhodder ar 
yr ariandlws, ac ar a'i cais wellau ar fesurau Cerdd Dafawd ; a gadael 
ar ol a fo gwaethaf, gan osawd gwell o newydd yn ei le, a chadw a fernir 
yn orau, onis delo amser a gwyr a'i gwefiao." " Ti a ddywedaist yn 



"Ni bu fyw neb fwy 'i Awen, 
Ond da Fardd Glan Teifi wen ; 
Mab Gwilym heb gywely 



Heb iddo frawd, ni bydd fry." 




YR EISTEDDFOD FARDDAWL. 



j?all," ebai Gruffydd ab Nicholas; a chan alw ar y Prydyddion, efe a 
ddywed wrthynt fal hyn; — "Nid da lie gellir ei well — llyma yr arian- 
dlws — y gorau ar ganu, y gorau ar wybodau canu, a'r gorau yn gwellau 
gwybodau a chelfyddyd canu a'i ceifF." 

"Ac yn yr Eisteddfod hono y trefnwyd ar y gelfyddyd wrth Gerdd 
Dafawd a'i pherthynasau ; a gorau ar geinciau y gelfyddyd y cafwyd 
Ieuan Llwydden, bardd gorchestawl o'r Deheubarth ; a gorau ar ddych- 
ymyg, a pharotaf ei Awen y cafwyd Dafydd ab Edmwnd, yr hwn a 
elwir yr Awdur Ariandlysawg ; sef a'i gelwid fal liyny, achos ennill yr 
ariandJws yn yr Eisteddfod hono, o nerth Awen a chanu." " Gwr oedd 
Llawdden o Ddeheubarth, yn berchen dysg a gwybodau, ac o fonedd 
cyfrifawl, ac yn offeiriad Machynllaith ; a chystal oedd ei gamp ar iaith 
a chynghanedd fal y cafwyd o hyny y ddiarheb, sef pan y gwelir peni- 
gamp ar Gerdd Dafawd ac Araeth, y dywedir fod arni ol bwyall Llaw- 



Ac yn yr Eisteddfod hon, "Llawdden hefyd a garwyd yn orau camp 
a gwybodau parth y cynghaneddion, a'u rhywiau, a'u dosbarth, a phob 
gwahan a rhagwahan arnynt; ac yn unwedd ar y cymmeriadau ; ac efe 
a wnaeth drefn ar y ceinciau hyny; a phenaf o beth a wnaeth efe 
er gwellaad oedd gwahardd y gynghanedd bengoll, (namyn ar baladr 
Toddaid Cwta, neu ynglyn unodl uniawn) o gydsain groes, ac o lusg, 
ac o sain ; canys hyd yn hyny o amser arferid cynghaneddion pengoll 
o bob rhyw ar Gerdd Dafawd. Efe hefyd a waharddes broestiaw ar 
y cynghaneddion, a phob rhwy a gormodd, a phob twyll a gwall; 
a gwedi dangos o hono ei ddosbarth i'r Eisteddfod, hi a dderbyniwyd, 
ac a freiniwyd - yn ogyfuwch ag na3 gellid gradd yn y byd i Brydydd 
nas cadwai yn ddiymdor ; ac o barch iddo y dodes yr Eisteddfod arni 
Dosbarth Llawdden" 

Peth arall a drefnodd Llawdden oedd, "dosbarth yr ystatyd parth y 
gwyr wrth Gerdd Dafawd a Thant." Ac efe "a gafwyd yn orau ei 
wybodau yn y pethau a berthynent i hyny ; sef y cafas efe y mwyaf o'i 
wybodaeth yn hyn o gainc o lyfrau Casnodyn Fardd, ewyrth brawd 
hendaid i Lawdden." 

".Gwedi hyny y doded ar y Prydyddion drefhu a dosbarthu ar fesurau 
Cerdd Dafawd yn nesaf ag y gellid i'r modd y bu gynt; a gorau ar 
hyny o gamp, ac ar ganu, y cafwyd Dafydd ab Edmwnd ; a chan mai 
ar hyn o gainc y doded yr ariandlws, efe a'i hennilles ac a'i cafas. A 
lie ydd oedd yn yr hen ddosbarth ar fesurau Cerdd Dafawd bedwar 
mesur ar ugain o brif geinciau cerdd, efe a drefnis yr un peth ; ac yn 
He yr hen ynglyn Triban, a elwir ynglyn Milwr, efe a ddodes y gadwyn 
fer, herwydd y gwellaad a wnaeth efe ar hyny o fesur; ac yn He ynglyn 
o'r hen ganiad, a elwid Trybedd y Myneich, ac ynglyn Pendrwm, efe 
a ddychymygodd y mesur a elwir Gorchest y Beirdd. A gwedi iddo 
ef drefnu a dosbarthu yn y modd hyn, ar y pedwar mesur ar hugain 
Cerdd Dafawd, a chanu arnynt yn fwy gorchestawl no neb o'r Prydydd- 
ion, y barnwyd iddo y Gad air Arian, a'i dodi ar ei ysgwydd; a hyny o 
ddosbarth a wnaeth efe a freinniwyd yn yr Eisteddfod hono yn ogyf- 
uwch ag nas gellid myned yn ei herbyn ; a chael o hyny gradd a da 
wrth Gerdd Dafawd ; a'r dosbarth hono a gedwir fyth gan holl bryd- 
yddion a gwyr wrth Gerdd Dafawd Cymru." 



dden* 




32 



YR EISTEDDFOD FARDDAWL. 



Dealler fy mod yn dyfynu y brawddegau hyn o hen Real Llundain ; 
a chwanegaf un dyfyniad; — " Rhoddes Gruffydd ab Nicholas yn bwnc 
ymryson, y gorau ei ddychymyg er gwellaau Mesurau Cerdd Dafawd, 
ar gyhydeddau, a chynghaneddau, a chymmeriadau. Gwedi naw di- 
warnod yn canu ar hyny, y doded a wnaethbwyd o flaen barn ; a gorch- 
estolaf o'r cyfan y cafwyd a gant Dafydd ab Edmwnd, sef y mesurau a 
wnaeth efe o'i ddychymygfawr athrylith, oeddent gorchest y Beirdd; a 
hwnw yn gwbl newydd; ac yn ail, gwellau dau hen fesur, nid amgen 
hupynt o'i ganu yn gyfochrawdl, a chadwyn fyr yn y modd y mae 3m 
awr, wedi gwellau arno yn orchestawl, a dodi rhagor arno nog cyn 
hyny, parth camp a chelfyddyd." "A phan ddarfu yr eisteddfod, a 
chael o Ddafydd ab Edmwnd y Gadair, y canodd efe yr englyn prost 
yma: — 

O daw terfysg yn mysg myrdd, 

A son am y ganon gerdd, 
Dyn Uwydgadach bach yw'r bardd, 

Nid mwy no dwrn cogwrn cerdd." 

Dyma y rheswm gorau a allwn roddi yn awr dros ffurfiad y Dosparth 
newydd yn Nghaerfyrddin yn 1451, sef "Fod y gwir bedwar mesur ar 
hugain Cerdd Dafod wedi myned yn anghof yn y rhan fwyaf o barthau 
Cymru, o herwydd y dygwyddion a ddynodant ddechreuad y cyfnod 
hwn, ac am hyny i'r beirdd, oddiwrth rhyw adgof traddodiadol am dan- 
ynt, fabwysiadu cynifer o enghreifftiau neillduol yn lie yr egwyddorion 
cyffredinol hyny a gynnwysant bob amrywiaeth dichonadwy o fesurau. 
Y canlyniad o hyn a fu, i'r dosparth newydd, yr hwn a wnaethant yn 
ddeddf iddynt eu hunaint, ac oddiwrth yr hwn yr ystyrid y gwyrad 
Ueiaf yn drosedd yn erbyn yr A wen, fod 3m foddion i gaethiwo athrylith 
i fesur mawr ; canys yr oedd cynifer o reolau manwl i'w myfyrio er 
mwyn cynyrchu cydseiniad cynghaneddol, nes oedd y synwyr yn fyn- 
ych yn wan a thywyll. Ar yr un pryd rhaid addef bod beirdd awen- 
yddol, y rhai a orchfygent yr anhawsderau hyn, yn alluog i gynyrchu 
effeithiau rhyfeddol, pan gyfleid drychfeddyliau godidawg i'r meddwl 
drwy gymhorth y fath gyfuniad o seiniau peroriaethol. Yn anffodus, 
pan ddaeth y rheolau mydryddol hyn i barch cyffredinol, aeth yn arfer- 
iad i gymhlethu gormod o honynt yn nghyd; nes o'r diwedd, prin yr 
ystyrid neb yn fardd os na phlethai yr oil bedwar mesur ar ugain mewn 
un Awdl; a than yr lioll gaethrwymau hyny, gorfyddai ddilyn synwyr 
cyffredin cystal ag y gallai." ( Cambrian Register, vol. I., p. 4\6.) 

Dyma eglurhad pellach o gyflwr bardd awl y genedl yn nechreuad y 
15 fed ganrif: — " Yn amser y Brenin Harri y bedwerydd, y bu Rhyfel 
Bargodiant Owain Glyndyfrdwy, ag y bu cenedl y Cymry yn dra hyl- 
wydd dan Flaenorgyrch Owain ; a byssaint y Cymry yn ynnill eu Braint 
a'u coron yr amser hynny, oni fyssai brad rhai o Bendefigion Cymry 
yn dynoethi amcanion, ag yn gwrthfynnu cynnarbodau Owain a'i gyf- 
lewyddion ; a gwedi hynny aeth Owain ar goll ; a'r Beirdd yn gwybod 
amcan am dano, a'r Brenin yn deall hynny, efe a'u gwaharddodd dan 
boen Ffin a Charchar, i gynnal Eisteddfodau a Chadeiriau with Gerdd 
Dafod, He nas caid hynny dan nawdd a braint Llythyr cynnwys y Bren- 
in. Achos hynny nis caid un Bardd Cadeiriog, na BaVdd Teulu, drwy 



Digitized by Google 



YR EISTEDDFOD FARDDAWL. 



33 



wybod i'r Brenin a'i gymmhlaid, i gynnal a dodi addysg ar ddarllain ag 
ysgrifennu'r Gymraeg ; sef hyd yn hynny o amser, y Beirdd a'r Pryd- 
yddion yn unig a ddysgaint wybodau llythyr ag awgrym rhif i'r Cymry : 
ag ni ddysgid namyn Lladin a Ffrangaeg yn y Monachlogydd ; ag o hynn 
o draill ar y wlad a'r genedl, aeth gwybodau Cerdd Dafawd a llythyr yn 
agos ar goll o gwbl, ag nis caid ond anaml a fedrai addysg, a mwy anaml 
a'i dangosai, gan ofn brad a chytillwyn, ag y mae cred ar gerdded i lawer 
o Brydyddion gael eu dwyn ar goll, heb gael un clyw fyth wedi hynny 
am denynt: gwaharddwyd ysgolion a phob defnydd llythyr ag ysgrif; 
bu achos hynny, annosparth ag anwybodaeth mawr ar genedl y Cymry, a 
phob drwg ac anfoes yn uchaf o'r uchelion ; a braidd y gellid yn ngolwg 
a gwybod Gwlad a Chenedl a fai debyg i wr wrth Gerdd Dafod, na 
Cherdd a fai a gwaith egwyddorbwyll erni ; dim ond rhyw Glerfeirdd 
neu Glergwn yn crwydro Gwlad ; dim yn rhith Cerdd Dafod ond Dyr- 
ifau Croesangerdd a gogan ar bob dosparthus o ddyn ; heb na theilyng- 
dod Awen, na gwybodau, na chelfyddyd." — Cyfrinach y Beirdd. 

O herwydd y tywyllwch soniedig cafodd D. ab Edmwnd y " gorfod- 
rif " o feirdd i gadarnhau ei Ddosparth yn Nghaerfyrddin ; ac fel darlun 
o iselder chwaeth farddonol yr oes hono, gellir cymeryd yr ynglyn can- 
lynol o waith Llawdden : — 



Gan y daw egwyddorion y gwahanol gyfnodau barddawl dah sylw 
wrth fyned rhagom, terfynir y bennod hon yn ngeiriau Gwallter Mech- 
ain: — 

"Cynnaliwyd yr Eisteddfod fawr yn Nghaer Fyrddin, dan nawdd ac 
achles yr anrhydeddus Gruffydd ab Nicolas o Ddinefawr, yn y flwyddyn 
1451. Diben ac achaws yr Eisteddfod hon oedd adgyweiriaw yr ad- 
wyon a wnaethai amser ac anllywodraeth yn nheithi a deddfau Cerdd 
Dafawd. Y llywydd clodwiw a gyhoeddodd — Bod naw diwrnod o 
• amser i'r Beirdd ymbwyllaw, ac y rhoddid Cad air Arian i'r Bardd a 
gyflwynai i'r Eisteddfod y Ddosparth gyflawnaf a chywreiniaf o'r pedwar 
inesur ar hugain. Dafydd ab Edmwnd, gwr boneddig a Bardd o Fael- 
awr yn Ngwynedd, a lwyddodd, ac a dderbyniodd y wobr. Y pedwar 
ar hugain mesur hyn a elwid byth o hynny allan yn Ddosparth Caer 
Fyrddin-^Dosparth D. ab Edmwnd — a Dosparth Gwynedd, o herwydd 
iddi gael derbyniad diwrthryn yn y parth hwnnw o'r Dywysogaeth, a 
pharhaodd hefyd mewn cymmeriad yno hyd yn ddiweddar o flwyddau. 

Cynpenhir gwedi Eisteddfod Caer Fyrddin yn y flwyddyn 1451, 
annogwyd Beirdd Gwent a Morganwg i gynnal Gorsedd, 'yn wyneb 
Haul ac yn llygad Goleuni? i roddi nag a gwrtheb yn erbyn derbyniad 
y Ddosparth Newydd, fel y galwent Drefniant Caer Fyrddin. Haerent 
nad oedd hi ond cruglwyth o wagorchestion, i lyffetheirio Awen, ac i 
gadw y Beirdd mewn anwybodaeth. Honnent hefyd bod ganddynt 
hwy eu hunain Ddosparth o bedwar mesur ar hugain, a phob un o 
honynt yn wahanol oddiwrth y lleill, o ran ei 4 nod anghen,' ei fan-geni 



Pob gair eras diras pob Dyri — goegiaith, 
Pob gogan a brynti ; 
Pob drewdod, pob direidi, 
Ei gludo wnaed i'n Gwlad ni." 



E 




34 



feFFEITHIAU DOSPARTH DAFYDD AB EDMWVD. 



teuluawl ei hun, yr hwn ni pherthynai i un mesur arall. Yn yr ail 
Eisteddfod yn Nghaer Fyrddin, yn y flwyddyn 1819, dygwyd ynilaen 
gymmhariaeth rhwng teilyngdod y ddwy Ddosparth, a rhoddwyd ded- 
fryd — Bod o hynny allan Ryddid i Feirdd Ynys Prydain gyfansoddi 
Caniadau ar y mesurau mwyaf teilwng a chyfaddas i'w testunau ; ac na 
byddai rhagllaw wahaniaeth o barth teilyngdawd i'w roddi i fesurau yr 
un Ddosparth, na'r Hen na'r Newydd, ragor neu uwch eu gilydd; ond 
bod urddiant Cerdd neu Awdl i gael ei farnu wrth gymmhwyllia<Jau 
synwyr, a phwyll, a chynghanedd rywiawg a diledryw, yn hytrach nag 
wrth amrywiaeth mesurau." 

Mai yna yr ysgrifenai y Pencerdd hybarch yn y flwyddyn 1834. 



PEN. IV. 

EFFEITHIAU DOSPARTH DAFYDD AB EDMWND. 

Ymddengys i D. ab Edmwnd fFurfio ei Ddosparth, ac ennill y Gad- 
air yn Nghaerfyrddin heb lawer o wrthwynebiad ar y pryd oddiwrth 
feirdd Morganwg, er mai newydd-beth diansawdd oedd ei fesurau 
gan mwyaf. 

Tudur Aled, ei nai a'i ddysgybl, oedd Pencerdd Eisteddfod gyntaf 
Caerwys, yn y flwyddyn 1524, pryd y cadarnhawyd ei reolau yn y 
modd hyn: — "Llyma bedwar mesur ar hugain Cerdd Dafod, modd ag 
a'u doded ar ddosparth gan Dafydd ap Edmwnt * * * a honn a 
elwir posparth Caerfyrddin, ag a gonffirmwyd yn Gadair Cerdd Dafod 
i holl Wynedd a Phowys * * * a barnu yn ofer fesurau pob mesur 
arall, ag ni weddai i Brydydd o Bencerdd eu canu a'u dangos ger bronn 
Eisteddfod." — Cyfrinach y Beirdd. 

Cynnaliwyd ail Eisteddfod 3m Nghaerwys, yn y flwyddyn 1568. Y 
Pencerdd oedd Simwnt Fychan, gwr boneddig o ardal Rhuthyn, a'r 
dysgedicaf, meddir, o hen Gerddfeirniaid Gwynedd. — "Trefhodd ddos- 
barth gynnilbwyll ar gerdd dafod, yr hon a gafodd farn ac awdurdod yr 
Eisteddfod i'w chadarnhau a'i chymeradwyo. Nid yw ei ddosbarth ef 
ond yr un o ran sylwedd a dosbarth Caerfyrddin ; ni chynnwysa ond 
saith golofn Cerdd, a phedwar mesur ar hugain, cyfunryw ag eiddo Daf- 
ydd ab Edmwnd a Thudur Aled." — Traethodydd, Ionawr, 1850. 

Mantais arall a gafodd Dosparth D. ab Edmwnd, oedd cael yr oil 
Ramadegau argraftedig o'i blaid. Yr athrawon cerdd hynaf a feddwn 
mewn argraff yw Sion Dafydd Rhys a Gwilym Canoldref, neu y Cadben 
Miltwn. Yr oeddynt yn rhanog i raddau yn ffurfiad y Gramadeg Cerdd 
Dafod a gyhoeddwyd yn y flwyddyn 1592. Ysgrifena y Dr. J. D. 
Rhys, fel hyn yn nhudalen 234 o'r Uyfr, — " Y chwanegiad hwn a dder- 
byniais oddiwrth fy hen gyfaill caredig, y milwr calonocaf ar for ac ar 
dir, a'r mwyaf cyfarwydd mewn Barddoniaeth Cymreig — Gwilym Gan- 
oldref. A phe buasai efe gyfranog yn fy myfyrwaith hwn, fe ymddang- 
osasai gyda mwy o awdurdod a pherffeithrwydd." 

" Gan weled nad oedd Gramadeg J. D. Rhys yn addysgu y Cymry 
yn gyfFredin, o herwydd ei fod gan mwyaf yn Lladin, cyhoeddodd y 




fifFElTBlAU DOSPARTB DAFYDD AB EDMWND. 



85 



Cadben W. Miltwn, yn y flwyddyn 1593, ei Lyfr Barddoniaeth yn 
12plyg bychan; yn yr hwn yr eglurir 'pedwar perthynasau Cerdd, sef 
Cymhariad — Odl — Cynghanedd— a Mesur.' Y mae hwn, yn gystal ag 
un J. D. Rhys, yn gwbl yn ol Dosparth gaeth Caerfyrddin." — Y Gwyl- 
iedydd, Mawrth, 1827. 

"Llwyr gwae ni! na fuasai yr Athraw gwiwglod hwnw, y Dr. Sion 
Dafydd Rhys, yn ymgyfrinachu a'i gyfoed, a'i gymydog, yn agos, Meirig 
Dafydd, a rhoddi ei Draethawd ef ar Farddoniaeth yn ei eirlyfr, yn 
hytrach nag un Gwilym Ganoldref; ond mae'n debyg bod yr amryfus- 
edd cadarn a aeth yn benn, gy da Dafydd ab Edmwnd, yng Nghaerfyr- 
ddin, wedi hudlewyrchu ei ddeall yntau yn rhy bell i ganiattau iddo 
chwilio a barnu yn ddiduedd." — Iolo Morganwg. 

Gramadeg Sion Rhydderch a ddaeth allan yn y flwyddyn 1728, "yn 
Hath fesnr Cynghaneddol, hyd ddyben Oesoedd," ebai yr awdwr yn ei 
Ragymadrodd. Cymerwyd y defnyddiau gan mwyaf o Ramadeg J. D. 
Rhys. Ni wyr hwn ddim ond am Ddosparth D. ab Edmwnd. Dyma 
farn Goronwy Owain am dano; — "Dyma fy hen gyfaill anwylaf, y 
parchedig Mr. Huw Williams, yn awr periglawr Aberffraw, yn Mon, 
wedi gyru i mi ramadeg Sion Rhydderch, i'm hyfforddiaw yn yr hen 
gelfyddyd. Nid yw y gramadeg hwnw, e wyr Duw, ond un o'r fath 
waelaf; eto y mae yn well no bod heb yr un; canys y mae ynddo eng- 
raffau o'r pedwar mesur ar hugain ; ac y mae hyny yn fwy nog a welswn 
i erioed o'r blaen. Dysgwyl yr oeddwn weled rhyw odidawg ragoriaeth 

gywreindeb orchestawl rhwng gwaith y beirdd o'r oesoedd diweddaraf ; 
sef D. ab Gwilym, ac ereill, a gwaith trwsgl yr hen feirdd gynt, yn 
amser Taliesin, Llywarch Hen, Cynddelw, a'r cyfFelyb; ond i'm mawr 
syndawd, nid oedd hyny ond siomedigaeth." 

Hyn sydd ryfedd, bod ein hathrawon Cadeiriog, Bardd Nantglyn a 
Chaledfryn, yn nghyda phawb a ysgrifenasant ar reolau Barddoniaeth 
Gymreig, yn dilyn D. ab Edmwnd, drwy gamgymeryd pedwar penill ar 
ugain hen fardd ariandlysawg Pwll Gweppra, am hen bedwar mesur ar 
ugain gwirioneddol y gerdd Gymreig. Tegai yw yr unig un sy'n cyn- 
nyg egturo yr hen Ddosparth gy sefin, a theilynga ddiolch am ei ymgais 

1 lesoli ei genedl. 

Trwy i Ddosparth D. ab Edmwnd gael dylanwad Eisteddfodau a 
Gramadegwyr o'i blaid, cafodd uwchafiaeth ar Ddosparth Morganwg, a 
pharodd niwaid i farddoniaeth ein cenedl. Agorodd safnau herlotiaid 
cibddeillion a choegdybus i fwrw dirmyg ar ein Cerdd Dafawd cyn ei 
deall, gan feddwl fod galw Cywydd Deuair fyrion yn bif t a Gorchest y 
Beirdd yn grambo, yn feirniadaeth "ystyrbwyll" a "doniolgamp." 



Diau i'r garglymau a blethodd D. ab Edmwnd gloffi Uawer ar yr 
Awen Gymreig, ac o herwydd hyny fod genym lawer o Awdlau hollol 
ddiwerth; canys — 



Ar wych ystwyth orchestion, — rhai farnant, 
Rhyw ofernaws ddynion; 
Ofer, nwydus feirniadon, 
Gwarddu o lid y Gerdd Ion!" — P. Fardd. 




36 



HELYNT YR HEN DDOSPARTH* 



"Nid beirddion, mwyndon, meindant — mal eos, 
Mo lawer a ganant; 
Poen i'w brodyr pan brydant; 
Nid enwog yw dyn o gant." — P. Fardd. 



Eto cydnabyddir i beth daioni ddeilliaw hyd y nod o Ddosparth dian- 
sawdd D. ab Edmwnd ; caiff dau ddyfyniad brofi hyn a chynghloi y ben- 
hod. Dyma syniad Gwallter Mechain, yn niweddglo ei Draetbawd ar " Pa 
un a fu y pedwar mesur ar hugain er lies, neu er niwaid i'r iaith;" — 

" Dargeisiwyd dangos yn y Traethawd hwn bod efFeithiau y pedwar 
mesur ar hugain cyffredin yn fwy niweidiol i'n prydyddiaeth nag i'n 
hiaitk, a hynny o achos eu cyfyngder gwrthun a dibwyll : ond pe canlynid 
rheolau y Ddosparth gyssefin, fel y gwelir yng Nghyfrinach y Beirdd, 
ymddangosai ein mydryddiaeth yn harddach ei diwyg, a chynnwysai 
enaid cerdd yn lie ei chysgod." 

Am y daioni a ddeilliodd o'r ymryson, sylwa Iolo Morganwg fel hyn : 
— "Prif amcan Gruffydd ab Nicolas, pan drefnodd Eisteddfod fawr 
Caerfyrddin, oedd chwilio allan bannau Prydyddiaeth, parth synwyr- 
bwyll a chelfyddyd ar iaith, a threfn, a mydryddiaeth; eithr doded 
rhwystr ag attal ar hynny gan Brydydd Pwll Gweppra; a chann syrth 
Awen a Phwyll, yr oes honno, gorchestion a dillynion mabanaidd, ag 
anhybwyll iawn, a gerid yr amseroedd hynny, ym mhob gwlad a wyddit 
am dani, ag eonder, neu hunandyb hyderus a rhyfygfawr, a ddygai'r 
bel ar bob ymbwyll, amgen na phethau nid gwell na chwareu plant 
bychain, distadleddau coegwybodaeth, a gorchestion diansawdd, ag an- 
fuddiol, a phei na buasai Dafydd ab Edmwnd yn odid i amgen gael ei 
drefnu a'i gadarnhau'n warantedig yno, na derbyn a gwarantu Dosparth 
Llawdden, Gwilym Tew, ac eraill o Feirdd Tir Iarll ; ag yna, odid fawr 
na fuasit, un ag arall o'r pleidiau gwrthgais, yn cyduno i gadarnhau y 
cyfryw Ddosparth ; ag, o hynny parhau, hyd heddyw, ag amser i ddyf- 
od pell tu hwnt i'n gwybodaeth, heb ymchwil ym mhellach parth nag 
hynafiaeth nag ansawdd celfyddyd ag ymbwyll, ond gadael yr hen lyfrau 
a'r hen gofion i lwngc anghof, He yr oeddynt wedi myned yn agos. 
Gwedi fr ymryson am y goreu gymmeryd He, gorfu ar Feirdd Morgan- 
wg, er amddiffyn eu gwrthneu a'u clod, ymroi'n ddiwyd, ag yn egniol, 
i chwilio allan holl egwyddorion yr hen gelfyddyd wrth Gerdd Dafod 
a'i pherthynasau ; i achub llyfrau a choffadwriaethau o law hen amser 
gafaelgraff: ond er, fal mae achos ofni, ni adfeddiannwyd ond ychydig 
o'i anrhaith, da fu'r llwydd i achub rhywfaint o'i grafangc." 

Yr unig ddaioni a ellir ei ddysgwyl o ddadleuon ac ymraniadau, yw 
cynhyrfu ymchwil llwyrach am y gwirionedd, gan hyny trown i edrych 
pa beth a wnaeth beirdd Morganwg wedi rhwygiad Caerfyrddin. 



Nis gwyddom yn awr paham na wrthwynebasid D. ab Edmwnd yn 
fwy egniol yn Nghaerfyrddin nag y gwnaed, yn lie gadael iddo gael yr 



PEN. V. 



HELYNT YR HEN DDOSPARTH. 




HELYNT YR HEN DDOSPARTH. 



37 



oruchaflaeth mor bawdd. Pa fodd bynag, mae ar gadw i Llawdden 
senwi Gorchest y Beirdd yn yr ynglyn canlynol : — 



Cofnodir gwrthdystiad beirdd Morganwg fel hyn yn Nghyfrinach y 
Beirdd: — "Ag yn yr Eisteddfod honno Beirdd Morganwg a ddodasant 
eu gwrthneu yn erbyn Dosparth Pedwar Pennill ar hugain Dafydd ap 
Edrawnt, a freiniwyd dan warant Cadair yno, achos bod Gorfodrif Beirdd 
Gwynedd yn ormes ar Feirdd Talaith Dinefwr a Rhai Pendefigaeth 
Morganwg ; ag o hynny allan aeth Cadair Morganwg ar ei phen ei 
hunan ym Mraint Beirdd Ynys Prydain, ag yn ei chessail Dosparth y 
Ford Gronn, fal ag a'i cadarnhaed yno gann Robert Iarll Caerloy w a 
Mabli ei wraig y dydd y priodasant yn nghastell Caerdydd." 

Mae 301 amlwg i feirdd Morganwg sefyll at eu hen egwyddorion, a 
ch3rnnal gorseddau o bryd i bryd, o ddyddiau Trahaearn Brydydd Mawr 
yn y flwyddyn 1300, hyd Iolo Morganwg, pan ddygwyd eu "cyfrinach" 
i oleuni dydd mewn argraff. Gwelir rhestr o'r beirdd Cadeiriog a'u 
dysgyblion yn y gwahanol oesoedd, yn Rhagdraith y Dr. W. O. Pughe, 
i Farddoniaeth Llywarch Hen ; eithr ni wyddom gynnwysiad eu gwrth- 
neu dan athrawiaeth Gwilym Tew, yn y flwyddyn 1460 ; na than ddysg 
Meredydd ab Rhosser, yn y flwyddyn 1470 ; na than lywyddiaeth Ieuan 
Deulwyn, yn y flwyddyn 1480 ; na than addysg Iorwerth Fynglwyd, yn 
y flwyddyn 1500 ; nac yn amger Lewys Morganwg, yn y flwyddyn 1520, 
chwaith. Yr oil a wyddom yw fod beirdd Cadair Morganwg yn effio 
yn y blwyddau a nodwyd. 

Dau o Awenyddion Lewys Morganwg oedd Meirig Dafydd a Llyw- 
elyn Sion. Yn y flwyddyn 1580, ysgrifenai Meirig Dafydd at Sion 
Mawddwy fel hyn; — "Beirdd Gwlad Forgan a gynneiliant fyth yr hen 
ddosparth, fal y mae yn llyfrau yr hen ddysgodron godidawg ; ac nid caru 
gwag a ffol ymorchestu, fal chwareu plant bach ar eiriau, heb air bychan 
yn debyg i synwyr. Cymered beirdd Dafydd ab Edmwnd eu celfyddyd 
atynt iV cartref, a balchied pob un ynddi, a chanent y gadwyn fer, a 
gorchest y beirdd, yn awenyddgar synwyrawl, yn marn pencerdd, os 
medrant; ac yna beirdd Morganwg ni fynant hyny allan fod yn feirdd 
wrth fraint a defawd yr hen Brydeiniaid, ond byddant feirdd wrth fraint 
a defawd Dafydd ab Edmwnd, Y chwi, Mr. Mawddwy, yn anad neb o 
feirdd Morganwg, a hoffasoch wagsain yn fwy no synwyr. * * * 
Dyben cywreindeb mesur a chynghanedd oedd cynnal y Gjonraeg, a'i 
barddoneg, rhag ei cholli ; yr hyn beth ni wna lawer o fesurau Dafydd 
ab Edmwnd, oni ellir cynnal iaith, a mydr, drwy fwrw allan bob synwyr 
o'i hansawdd. Dylai cerdd fod yn amlbar iaith, yn gyfoethawg synwyr, 
ac yn gywrain fydraeth." — Y Greal, JRhif. 5. 

Mai hyn hefyd y traetha Llywelyn Sion o Langewydd, yn ei ragdraith 
i Gyfrinach y Beirdd, yn y flwyddyn 1601 : — " Yr Awduron a'r Ath- 
rawon, a'r Beirniaid a gadarnhasant yr Athrawiaeth a'r Ddosparth honn 
oeddynt y Derwyddon a'r Beirdd, wedi dyfod o henynt i'r ffydd yng 



Cam oedd ar gyhoedd roi'r gair — yrna gwn 
Am ganu Ton Deuair; 
A gwedi rhoddi'r gadair 
Yna dwyn dwy bunt neu dair." 




38 



H ELY NT YR H15K DDOSPARTH. 



Nghrist, a hwy a ganasant ar y Naw Gorchan, sef yw hynny, y naw 
cyssefin golofn cerdd dafod, ag ar y Bann Cyrch, a Hyppynt, a Thribann 
Milwr; y rhain a fu ganddynt yn fesurau awdurdodawl, ag wedi hynny 
y bu Aneurin a Thaliesin, a Myrddin, ag eraill yn Brif Feirdd Ynys 
Prydain, ag a wnaethant farn o gydfryd ar Gerdd ; a llunio a threiglo 
mwy o Fesurau o'r Naw Cyssefin Golofn, nid amgen na'r ddau 
Doddaid, ag Englyn, a mesur o Broest, a Thribann Cyrch, a Llostawdl, 
a Chlogyrnach, a Chyngog, a gwedi hynny y meddyliwyd yr holl fesurau 
eraill, onid oeddynt yn bedwar mesur ar hugain wrth Gerdd, ag yn tyfu 
bob un o neillduol ag amrafael Ansawdd, ag yn anymddwyn y naill ag 
anian a rhywogaeth y Hall ; ag nis gellir ansawdd mwy na hynny o rif 
ar fesurau Cerdd, eithr wedi i'r Bryttaniaid, achos eu pechodau, golli 
eu Braint a'u Breniniaeth a'u hawl ar unbennaeth Prydain, a'u Tywys- 
ogaeth ar wlad Gymru, a myned yn unraith a'r Saeson, y collasant 
hefyd yr Awen; a chyda hynny, hwy a goilasant gof ag arfer ar y Prif 
fesurau Cerdd Dafod; oni chawsant gan Dduw etifeirwch, a chael o 
hynny yr Yspryd Glan,* sef Awen; ag o hynny Beirdd, ag Awduron, 
ag Athrawon, Cerdd Dafod ; nid amgen nag Einon Offeiriad, ag Edeyrn 
Dafod Aur, a Gwryan ap Rhys, a Thrahaearn Brydydd Mawr, a Daf- 
ydd Ddu o Hiraddug, a Sion y Cent, y rhain Athrawon oeddynt wyr 
duwiol, ag a gawsant Awen, a gwybodaeth ar Farddoniaeth, ag a ddyg- 
asant ar adfer lawer o'r Hen Fesurau Cerdd, ag a wnaethant Drefn a 
Dosparth ernynt drwy Farn Cadair a Gorsedd, a'u gwellhau yn athraw- 
iaethbell, a gwybodaethbwyll : ag ar ol hynny, gwnaethpwyd Barn a 
gwelliant ar Fesurau Cerdd, a chynghanedd, gan Ddafydd ab Edmwnt, 
yng Ngorsedd Caerfyrddin, a chael yno Barn Beirdd ag Awduron er 
trefnu Dosparth Newydd ar Gerdd, yr honn a elwir Dosparth Caer- 
fyrddin; ag y mae ar arfer gan y rhann fwyaf o Feirdd Ynys Prydain 
yr awr honn : eithr Gwilym Tew, a Ieuan ap Hywel Swrdwal, a leu an 
Gethin ap Ieuan ap Lleison, a roddasant Nag a Gwrtheb ym Mraint Beirdd 
Ynys Prydain ar y Ddosparth honno ; am nad oedd yn tyfu o gyfiawn 
Ansawdd a Phwyll Cerdd Dafod, yn ol Pwyll rhywogaeth, a Phrif Farn 
ag arfer Beirdd Ynys Prydain : a?r Hen Athrawiaeth wrth Bwyll a barn : 
a'r Triwyr hynn oeddent Feirdd ag Athrawon Cadeiriog o Forganwg; ag 
am nas gallent lwyr dreiglo Dosparth Cerdd Caerfyrddin, nag o gyssefin 
ansawdd wrth bwyll, nag o gelfydd Grebwyll a Dychymyg o barth Awjen ; 
rhoddasant warafun a gwrthfarn erni : a gwedi gwneuthur felly, rhoddas- 
ant ar osteg a rhybudd undydd a blwyddyn, Orsedd wrth Gerdd oxFynydd 
Garth Maelwg; a chyda hynny, hwy a gawsant awdurdod o ddawn gwlad 
a'r Arlwydd Rhisiart Nefel, ag efe'n Benn Arlwydd Morganwg; ag yn 
yr Orsedd honno y rhoddasant Feirdd Morganwg a Gwent ag Euas, war- 
afun, a gommedd, a gwrthfarn, ym Mraint Beirdd Ynys Prydain ar 
Ddosparth Cerdd Caerfyrddin; ag o hynny i maes, y cynneiliodd y Tair 
gwlad hynn Farn yn unraith ungamp ar Gerdd a Gorsedd wrth Gerdd; 
a gwedi hynny y cafwyd awdurdod Gorsedd ar y Teirgwlad hynn drwy 
ddawn y Brenin HarriW seithfed; ag yn y Gorseddau a gysseOiwyd ym 
Mraint yr awdurdod hynn, y rhoddwyd ar Farn a Defod y dylit gynnal 



* Dylid cofio fod Barddas yr hen Athrawon yn seiliedig ar egwyddorion hollol ddwyflywiaethol 
(theoeratical) a Phatriarchaidd. 




DELYNT YR HEN DDOSPARTH. 



39 



yr Hen Drefn a Dospartk a Phwyll ar Gerdd, ag o hynny hyd ein awr 
y mae ym Morganwg lawn ymwrthod a Dospartk Caerfyrddin ; a Deddf 
ernynt y Beirdd chwilio i maes yr Hen Bwyll a Dospartk wrtk Gerdd; 
eithr nid oedd yr amser hynny agos y sydd ein awr ar arfer o Fesurau 
Cerdd ; am nad oeddynt hyd yn hynn ar gaffaeliad ag adfer, ond ef a 
gafwyd wedi hynny lawer o henynt fel y gweler yn Llyfrau Gwilym Tew % 
a William Egwad, a nhwy'n Feirdd o Gadair Morganwg ; wedi hynn fe 
'scrifennodd Lewys Morganwg yn helaethach a mwy goleubwyll am y 
Mesurau a'r Pwyll wrth Gerdd, yn ei Lyfr Barddoniaeth, ag o hynn y 
gwysiwyd Beirdd y Teirgwlad yng nghyd i Gastell Caerdydd, dan 
nodded o ddawn yr Arlwydd William Herbert, Iarll Penfro, a Phen Ar- 
Iwydd Morganwg, lie bii Gorsedd wrth Gerdd, ag yno y gwnaethpwyd 
Barn, a Threfn, a Dosparth ar Gerdd Dafod, er barnu Braint ag Adfer 
ar y cyssefin bwyll wrth Gerdd a'r Hen Fesurau, a'r Gelfyddyd o Bryd- 
yddu, fal y bu gynt, yr honn Farn a Dosparth ni fynnaint Beirdd Gwyn- 
edd ei derbyn ar arfer; eithr hwy a'i galwasant o ddirmyg a senn yn 
Ddospartk y Cwn, a Dospartk y Mock, a Dospartk y Dommen, a Z)oj- 
partk Morganwg, eithr er maint y senn y rhodder iddi, ef ai treigler o 
gyssefin Ansawdd, a chyfiawn bwyll wrth gelfyddyd a Chrebwyll, ag o 
Brif Arfer Beirdd Ynys Prydain; a gwedi hynn gwnaeth Meiryg Dafydd 
Lyfr Barddoniaeth idd ei Arlwydd Syr Edward Lewys o'r Fann, ag yn- 
ddo y gwelir cyfiawn gelfyddyd ar Gerdd herwydd Pwyll ag Ansawdd ; 
a'r Llyfr hwnnw a gefais i, Llywelyn Sion o Langewydd, ag o'r 
Llyfr hynny y tynnais i y maint oil agos y sydd yn hynn o Lyfr, oddi- 
eithr rhai o'r Pennillion Addysg wrth bwyll mesur danolwg, a chasglu 
rheini a wnaethum hwnt ag yma mewn Llyfrau a chann Feirdd dysged- 
igion ; ag a wnaethum rai o henynt fy hun gystal ag y medrais ; ag yn 
hynn o Lyfr o'm eiddo y gwelir Dospartk Morganwg ar Gerdd Dafod 
a'i pherthynasau, fal y mae yn awr dann Nawdd ag Awdurdod Beirdd 
Ynys Prydain, yng Nghadair Morganwg" 

Un sylw arall ar Helyntion yr Hen Ddosbarth, sef hanes yr Orsedd 
a gynnaliwyd yn y Bewpyr, pryd y rhoddwyd y cadarnhad olaf i Gyf- 
rinack y Beirdd, yn y ffurf ganlynol, — 



Llymma Gyfrinach Beirdd Ynys Prydain, Ys ef llwybreiddiaeth 
ag Athrawiaeth ar y Farddoniaeth Gymraeg a'i pherthynasau, herwydd 
Barn a Dosparth Beirdd a Chadair Morganwg; yr hon yw cyssefin 
ddosparth Beirdd Ynys Prydain ar Gerdd Dafawd, ag a elwir, o 
iawn alwad, Yr Hen Dosparth; am mai hon a fu o'r deehreuad. 

Ag Edward Dafydd o Ddinas Margam ym Morganwg a'i tremodd, 
gan ei thynnu allan o Lyfrau Beirdd ag Awduron dysgedigion, rhag ei 
myned ar goll, nid amgen nag o waith a Llyfrau Meiryg Dafydd, a 
Dafydd Llwyd Mathew, a Dafydd Benwyn, a Llywelyn Sion; 
y sef ydd oeddynt oil yn Feirdd Cadeiriog wrth Fraint a Defod 
Beirdd Ynys Prydain, a Phencerddiaid wrth Awdurdod Gwlad ag 
Arlwydd, ar holl Arlwyddiaeth Morganwg, a Gwlad Gwent ag Euas. 





40 



Y DADENHUDttlAD. 



A'r Ddosparth honn a farnwyd yn gyfiawn herwydd Prif ansawdd 
Cerdd Dafawd, ag arfer Prif Feirdd Ynys Prydai* ; ag a gadarnhawyd 
yn yr Orsedd wrth Gerdd Dafod a gynneilwyd yn y Bewpyr ym 
Morganwg ar Ddydd Llvn, a Dydd Mawrth, a Dydd Mercher y 
Sulgwynn, yn y flwyddyn 1681, dan Nawdd a Dawn Syr Rhisiart 
Bassed Farchog, Arlwydd y Lie; a than Osteg a Rhybudd Undydd 
a Blwyddyn drwy Forganwg, a Gwent, ag Euas ; ag yn Bencerdd- 
iaid yno Charles Bwttwn Ysgweier, a Dafydd o'r Nant, ag Ed- 
wart Dafydd o Fargam, a chyda hwynt, y Rhain, yn Brydyddion a 
Beirdd wrth Fraint a Defod Beirdd Ynys Prydain, ag yn Ath- 
rawgn cyfiawnfarn." Yna ceir enwau tri ar ddeg o feirdd. 

Mae Edward Dafydd yn ei "Annerch" yn nechreu Cyfrinach y Beirdd, 
yn cwyno o herwydd fod y wir wybodaeth ar farddoni gwedi myned bron 
ar goll; " Ag o hynn y daeth y oyfryw drywyllt ag oferwag fydraethu a 
dall brydyddu, a distadl a dibwyll ymbyncio ar ddiles a diflas orchestion, 
ag a welir yng ngwaith y Beirdd a ganasant yr oes o flaen honn." Pri- 
odola hyn i "Awdurdod Gorsedd Cerdd Caerfyrddin," ac an wybodaeth 
o Athrawiaeth yr Hen Ddosparth. Tybia nad oedd nemawr o feirdd 
deallus yn Ngwynedd; "Ag er hynny, digon o ryw fath o drwsgl rim- 
pynnu dann yr enw prydyddu, heb nag iaith na chrebwyll ; yn wir, fe fu 
erioed, ag y mae hyd heddyWj digon a digon, herwydd eitha cydwybod, 
o'r cyfryw frefiadau, dann enw caniadau, ym mhob rhann o Gymru ; ond 
ni fuont yn Benn Gorchestion gwlad a chenedl hyd ein amser ni." 



Gadawsom Ddosparth Morganwg yn Ngorsedd y Bewpyr, yn y 
flwyddyn 1681, a'i bleidwyr yn ychydig o nifer, a'i ddylanwad yn fychan 
iawn. "Ofni yr wyf hefyd," ebai Edward Dafydd yn ei anerchiad 'at 
feirdd yn Prydain,' "y bydd Beirdd a Chymmreigyddion y wlad yn hir 
cyn y delont f $'weled gwirionedd a chyfiawnder yr addysg a roddir yn 
hynn o lyfr. * * * Yr wyf yn meddwl pann ddarffo am yr ych- 
ydig Feirdd sydd ym Morganwg ein awr, nid yw'n debyg y ceir llawer 
iawn ar eu hoi yng Nghymru. ,, 

Y canlyniad a fu i'r Hen Ddosparth orwedd yn ddisylw am oddeutu 
can' mlynedd, ries i Iolo Morganwg ei ddadeuhuddaw tua thri ugain 
mlynedd yn ol. 

Aeth beirdd Gwynedd yn ddysgyblion D. ab Edmwnd, a buont yn 
dra blodeuog o dan athrawiaeth Tudur Aled, Gruffydd Hiraethog, a 
Simwnt Fychan. Yr oedd yn Ngwynedd, yn oes Elsbeth y Frenines, 



"Ni wyr penwan ddyn annoeth 

Mwy gafr am awen goeth." — P. Fardd. 



PEN. VI. 



Y DADENHUDDIAD. 



O chawn Gan heb chwyn nag us, 
Ow! gwarthus-yw ei gwrthod." — P. Fardd, 




T DADENHUDDIAD. 



41 



tua deu'gain o foneddigion, yn feirdd, "yn canu ar eu bwyd eu hunainl" 
" Ond yr heulwen ysplenydd hon, tua diwedd rheolaeth Teulu Tudur 
ar orsedd Lloegr, a orchuddiwyd gan gwmwl oergrai ; ac 3m ganlynol, 
Awen Gwyndud a lithrodd ar ddifancoll, o ddiffyg ymgeledd." Darfu 
yr olyniad barddawl yn y Oogledd yn llwyr y pryd hyn : ond cafodd ei 
gadw yn lledfyw yn Morganwg gwedi Eisteddfod y Bewpyr, drwy 
Samuel Jones o Frynllywarch, Dafydd Hopcin o'r Coetty, a Sion Brad- 
ford, nes y cyfododd Iolo Morganwg i'w ddwyn i sylw. 

Addefir y fiaith o ddirywiad Barddoniaeth y Cymry yn y tymhor a 
nodiryn " ngosodedigaethau anrhydeddus Gymdeithasy Cymmrodorion 
yn Llundain. Dechreuedig ym mis Medi, 1751." Un o'r "cyffred- 
inol Byngciau, o bethau i'w hystyried a thraethu am danynt (ym mhlilh 
eraill) yng ngliyfeillach Cymdeithas y Cymmrodorion, ,, oedd "ynghylch 
gwaethygu o'r Brydyddiaeth Gymreig ar farwolaeth y^Frenines Elsbeth, 
fkl na wnaed un Cywydd da o'r pryd hwnnw, tan yr oes hon ; ac am- 
can o'r achos o hynny." 

Dyma yn y dyfyniad canlynol ddarlun cjrwrain o gyflwr isel Bardd- 
oniaeth, wedi ei dynu gan law gelfyddgar Pencerdd Powys, yn Y Gwyl- 
iedydd, Mai, 1824: — "Gwedi dydd yr Archddiagou Prys, ni ymddang- 
osodd Bardd yn Ngogledd Cymru, yn haeddawl o'r enw, am lawer o 
flwyddau. Boneddwyr y wlad a aethant o oes i oes yn fwy Seisnigaidd ; 
ac ystryw y penaethiaid eglwysig oedd arferyd moddion i ddileu iaith na 
ddeallent. Huw Morus o blwyf Silin, ac Edward Morus o'r Perthi llwyd- 
ion, ac ambell arall, a ymddangosent megis ser, un yma, ac un draw, i 
sirioli mymryn ar yr wybren bygddu. Fel hyn y nychodd Awen, prin 
yn lledfyw, hyd ogylch canol y ganrif ddiweddaf, pan dorodd Goronwy 
Ddu o Fdn, megis llucheden drwy y niwl oedd yn toi ei wlad. Ond 
ar ei enciliad dibwyll ef i goedwig anghysbell estronawl, gorphwysodd 
y drydedd ran o'i yspryd ef ar ei gyfaill Ieuan Fardd o Geredigion. 

Yn yr oes lygredig honno, nid oedd caniadau cyffredin y wlad yn 
gynnwysedig braidd o ddim heblaw Carolau sychion diffrwyth, a rhig- 
ymau masweddol. Arbenigion Cymru gwedi eu Seisnigaw, a'i phryd- 
yddion wedi ymgolli mewn gloddest ac anystyriaeth, nid rhyfedd rhyng- 
ddynt i'r Awen golli ei hiddurniant cyssefin. Ond yn yr oes honno 
esgorodd Swydd Ddinbych ar ddau Ddiriydd llawer rhagorach na'u 
cj^foeswyr, sef Jonathan Huws, a Th. Edwards o'r Nant. Carolau y 
rhai hyn oeddynt 3m fwy sylweddol ac efengylaidd, a'u dyriau, yn gyft- 
redin yn dangos mwy o synwyr a challineb, na'r eiddo eraill ; ond nid 
oedd a wnelent a Chy wydd nac Awdl gyfunryw reolaidd ; er bod Cyw- 
ydd y Creaduriaid gan J. H., yn arwyddo dawn farddonol. Heblaw 
y ddeufardd hyn, ac fe allai ychydig o rai eraill yn lied ddirgelaidd, 
oferwaith fuasai chwilio am haddef yr Awen o Fon i Fynwy, ac o 
Ffrydiau Caswenau i Fangor Iscoed. Yn ofer y rhodiai rhigymydd ar 
hyd finion soniarus afonydd ; yn ofer y cyrchai y goedwig friglas i wran- 
daw Carolau gwylnosawl yr eos, na chathlau boreuol yr hedydd; yn 
ofer yr ae efe i wely D. ab Gwilym i orwedd, nac i gadair Huw Morus 
i eistedd; ar fyrr, nid oedd dim yn anian a dyciai i'w lenwi &'r hon nid 
adwaenai; neu ei ddoniaw i gyfansoddi yn bencerddaidd ar un o'r 
mesurau; er ei fod 3m y gyfarwydd yn y gelfyddyd wael o droi pob 
mesur yn glogyrnach." 



F 




42 



T DADE'NfitTITDlAt). 



Ni bu Huw Morns yn ymdrafTerthu ond ychydig gyda gorchestion 
pedwar mesur ar hugain D. ab Edmwnd, er fod ei Gywyddau a'i Yhgl- 
ynion yn llithrig ac awenyddol iawn ; a thebygol na wyddai efe ddim 
am reolau yr Hen Ddosparth gysefih, er ei fbd ef yn ei flodau pan gyn- 
naliwyd Oorsedd y Bewpyr. Cerddfardd godidog pedd Httw Morns, 
ac nid Awdlydd. 

Ond yn gynar yn y galrrif ddiweddaf, eyfododd t6 newydd o feirdd, 
a theimlasant hualau D. ab Edmwnd yn iau rhy gaethiwus i'w dwyn* 
Athraw y to newydd hwn oedd Lewis Morris, nen Llewelyn Ddu o 
F6n. Ei ddysgyblion hynotaf oeddynt Goronttry Owain, William Wynn, 
ac Ieuan Brydydd Hit. Dyma dystiolaeth GoronWy Ar hyn wrth law; 
— "Llywelyn Ddu yw pen bardd Cymru; ac ni weddai'r enw a'r titl 
hwnw i neb arall sydd fy w heddyw ! Nid yw Ieuan a minau ond ei 
ddisgyblion ef." " Yr Wyf fi yn ei gyfrif yn fwy no myrdd o'r mdn* 
glytwyr dyriau, naw ugain yn y cant," &c. "Mae'r awdr gyda phob 
dyledus barch i goffadwriaeth Mr. Lewis Morris, yn dra diolchgar gyd- 
nabod, mai iddo ef mae'n rhwymedig am yr jrchydig wybodaeth ym 
marddoniaeth Gymraeg a ddaeth i'w ran; ac yn ffyddlon gredu, nid er 
gwarth na gogan i neb, y gall y rhan fwyaf o feirdd Cymru, ar a haedd- 
ant yr enw, gyfaddef yr un peth." 



" Goleuodd wedi ei gywleiddiadon, 

A gwir hyfforddiant geiriau hoff heirddion, 

Lie bu'r diddysg hyll Brydyddion — brin ddau, 
Fe rodd ugeiniau o hoyw feirdd gwynicfti. 

Ar y sydd i'r oes hon, 

Yn fawrddysg awen-feirddion> 

A gwiw lesfryd i'w glwysfron, 

Agos oil ynt deg weis lion, 

O ddysg abl ei ddisgyblion, 

A phoed maith goffMd a mawl, 

I'w arglwyddawl ryglyddon." — G* Owafa. 



Nid oedd rheolau Barddonol Gramadegau S. D. Bhys, a Sion Rhydd- 
erch, yn boddloni beirdd yr ysgol hon, ac ni wyddent yn ddiau am Hen 
fesurau godidog y Ddosparth gysefin. " Mae Awdl Goronwy (i'r Cym- 
mrodorion) yn rhagorol," ebai William Wynn; "ond mae yr hyn a 
eilw yn gadwyn fyr yn gamsyniol, canys mewn gwirionedd cadwyn 
gyflawn ydyw. Nid wyf yn ei feiaw am hyn, oblegyd mai rheolau 
diffygiol, ac enghreiffliau gwallus y Dr. S. D. Rhys a'i harweiniodd 
i*r camsyniad hwn." 

Sylwa Goronwy ar ei Awdl, yn y llythyr gyda hi at y Cymrodorion, 
fel hyn; — "Djrma i chwi ryw fath ar ddynwared caniad ar y pedwar 
mesur ar ugain, i eich cymdeithas a'ch iaith ; a chan mai hwn yw y 
cynnyg cjrntaf a rois erioed ar ganu ar y pedwar mesur ar ugain, nid 
wyf yn dysgwyl yn amgen no byddo rhai beiau a gwallau ynddo; etto, 
os yw gramadeg Sion Rhydderch yn gywir, yr wyf yn tybiaw nad oes 
nemawr o feiau anafus yh y gerdd ychwaith. Pan ddel loan Darydd 
Rhys i'm dwylaw, mi a ganaf yn gywreinach." 




T DADENHUDDIAD. 



Gwelir yna i W. Wynn gamsynied S. D. R. yn lie S. Rhydderch. 
Ond yr un rbeolau sydd gan y ddau Ramadegwyr ; a tybiai y Gwyn 
mai yr awdurdod uwchaf a gamarweiniasai Oronwy. Pa fodd bynag, 
mae yn amiwg nad oedd masurAU D. ab Edmwnd yn boddloni y beirdd 
dan sylw. Ymddengys i W. Wynn, a Ieuan Brydydd Hir, feiaw ar 
gynghaneddau G. Owain yn rhai o'i gyfansoddiadau blaenorol, am iddo 
arfer gormod o'r sain a'r luag; ond yn y llytbyr dan sylw dyweda, — 
" Chwi ellwcb weled na bydd mo'r lie i'r Gwyn nac i'r Hir i achwyn, 
bqd gormod o lusg a sain yn bwn, a bychan o'r grots a'r dram; oblegid 
nis gwn ibd ynddo un gyngbanedd ond y groes-ry wiawg yn unig, os y w 
bono well nog ereill; eitbr nid wyf fi yn inedru canfod gorchest yn y 
byd ar un gyngbanedd mwy no'r llajl : yr orau, yn fy nhyb i, yw yr 
hon a ddelo yn noturiolaf." 

Tybiwn mai dymunol gan y danUenydd fydd cael y crynoad canlynol 
o sylwad&u Cerddfeirniadol y (( godidog Brif-fardd O oronwy Owain: yr 
bwn a ragorodd ar ei gydwladwyr mewn barddoniaeth, ieitbyddiaeth, a 
banuadaetb." Yr oedd Goronwy Ddu yn fardd gwybpdus yn mhryd- 
yddiaeth Lladin a Gryw, cystal a Cbymraeg, a thybia rbai dysgedigion 
y bydd ei waith rhagllaw yn ddeddf dragywyddol i feirdd Cymreig. Ei 
farddoniaetb ef oedd cynlluniau Gwallter Meebain pan ddechreuodd 
gynghaneddu, a da fyddai i feirdd ieuainc ddilyn yr un rheol, os myn- 
ant ragori yn nbeml yr awen Gymreig, ac nid gwib hyntio am — 



"Glod o elltydd gwlad alltud, 
Ofer y daitb, afraid oedd, 
Mwyqeiddiacb yw'n Mynyddoedd, 
Lie mae Awen ddiweniaitb, 
Grelfydd yn mhob Mynydd maith." 



Clywsom rai 3m baeru, ar sail anwybodaeth cadarn, fod G. Owain yn 
wrtkwynebwr y cynghaneddion Cymreig ; ond byn y w y gwirionedd, fel 
y dengys y dyfynion dilynol ;-r- 



Rhan o lytbyr oddiwrtb y Parcbedig Gronwy Owain, gynt o Lanfair- 
Mathafarn, yn Mon ; ac yn ddiweddar o Williamsburgh yn yr America ; 
at y diwedd^r Mr. Ricbard Morys, gynt o Lanfibangel yn Mbenrhos, yn 
Mon, ac yn ddiweddar o'r Twr gwyn, yn Llundain. 



Ni allaaai $iai fod yn hyfrytach gennyf, nac arferu fy awen ar y tes- 
tyn a anfonasocb i mi: Po hyfrytaf ydyw'r testyn, mwyaf yr wyf yn 
galaru, berwydd analluogrwydd fy awenydd, i gyflawni y fath orchest- 
waitb pwysig : gan byny, os nad y4yw'r gwaith wedi ei gyflawni cystal 
ac y dymunaswn, yr wyf yn cyfaddef, yn rhwydd, mai ar fy analluog- 
rwydd i yr oedd y bai ; ac nid o acbos un diffyg yn ein Iaith : o Megid 
y mae ein Hiaith, (o'r byn Ueiaf, yr wyf yn barod i gredu byny) yn at- 
tebol i'r bediadau uchaf mewn Mawlgerdd: ae w^di ei cbymmwyso yn 



$ylwiadw ar yr Iaith a Phrydyddiaetk Gymraeg. 



Donnington (yn Swydd yr Amtvythig.) 

Chwefrawr 21, if 55. 




44 



Y DADENHUDDIAD. 



ehelaeth gyd& chyfoethogrwydd, ac aml-ystyr, i osod allan y meddyliau 
mwyaf dyrchafedig, yn y modd mwyaf dyrchafedig ac y dichon i un Iaith 
arall gyrhaedd iddo. — Ond, fer hyn i gyd, ni ddylem dybio fod ein Iaith 
ni wedi ei breinioli goruch pob Iaith arall yn y byd ; a'i bod yn rhydd 
oddiwrth bob anhawsderau a rhwystrau: nac ydyw; mae ganddi ei 
phriodoliaeth neillduol ei han, fel pob Ieithoedd eraill ; ac yn ganlynol, 
pan rwymir hi, i gyd-gerdded ag Iaith arall, y mae hi yn cael ei chaethiwo, 
a'i llyffetheirio, megys Dafydd gynt, yn arfogaeth Saul : ac fel yntau, de wis- 
ach ganddi ei Ffon dafl, a'i chareg ei hun, (yr arfau mwyaf syml,) na chael 
ei gwisgo o'r coryn i'r sawdl, yn y fath arfogaeth ; yr hon, o herwydd 
nad ydyw yn brofedig ganddi, ni fedr ddim oddiwrthi. O ran eyfieith- 
iadau, fel hyn y mae'r peth yn sefyll, gyd a phob rhyw Ieithoedd eraill ; 
ond yn fwyaf enwedigol, lie y mae y fath dramawr, (bu agos i mi ddy- 
wedyd, anghymmodol,) wahaniaeth rhyngddynt, o ran ansawdd a phri- 
odoliaeth dwy Iaith : fel ac y mae yn ddiau rhwng ein Iaith ni, a'r 
Saesoneg: yr anhawster hwn, (er ei gymmaint) sydd etto yn cael ei 
fwynhau yn ddyblyg, pan ofynir i'r cyfieithiad fod ar fesur cerdd : yno, 
heb law yr anhawster arferol o wneuthur, yr hyn sydd feddwl cadarn, yn 
y naill, ymddangos yn synwyr cyffredin yn y Hall ; yr ydym yn rhwym 
i chwilio allan, a gosod mewn trefn, lythyrenau a sillafau : pa fath gyn- 
nil-fanylwch sydd yn ofynol, yn y rhestriad Uythyrenol hwn, os gallaf ei 
alw felly. — 

^ a y gwyddoch chwi, fod yn ddigonol i mi grybwyll am hyn 3m nnig ; 
E allai y byddai yn beth dymunol, pe byddai rheolau prydyddiaeth yn 
ein Iaith ni, yn rhyddach, ac anfanylach : yna, yn ddiamau, nyni a gawn 
fwy o ysgrifenyddion ; ond, ysgatfydd, llai o rai da. Byth ni ddymun- 
wn weled ein prydyddiaeth wedi cael ei dychwelyd i'r prif fesurbrawf 
Seisonig : oblegyd, ni fedraf ganfod dim yn yr Iaith honno, ac sydd yn 
deilwng o'r enw prydyddiaeth; ond rhifedi'r Sillafau yn unig: (y rhai, 
er hyn i gyd, ni chedwir 3m fanylaidd, bob amser,) neu os dewisach 
genych, gelwch hwynt yn eiriau prydyddol, a rhimyn melltigaid, ambell 
dro, ar ddiwedd, (y lHnell:) ac mewn Odl rydd, sef y rhyw orau o 
Brydyddiaeth Seisonig, nid oes un rhimyn, o gwbl. 

Paradwys Goll, gan Miltwn, sydd Lyfr, yr hwn wyf yn ddarllen gyd& 
hyfrydwch: nag 6 gyda synryfeddod, a pherlawenydd : Gelwch ef yn 
waith mawr, dyrchafedig, grymus ; neu, os gwelwch yn dda, gelwch ef 
3m waith dwyfol ; Parod a fyddaf i gyd uno a chwi, mewn pob peth a 
ddywedir am dano, mewn fibrdd o ganmoliaeth ; sef cyd na alwoch ef yn 
Brydyddiaeth : neu os felly y gwnewch, y bydd i chwi hefyd ganiatau 
i'r Bardd Cwsg gymeryd ei Eisteddle yn mysg y Prydyddion. Megys 
ac y mae'r Brydyddiaeth Seisonig yn rh$ benrhydd, felly, yn ddiddadl, 
mae yr eiddom ninau yn rh^ rwym a chaethiwus : nid yn y cynghan- 
eddau, yn unig; o blegyd hebddynt hwy ni fyddai hi ddim yn Brydydd- 
iaeth ; ond yn hyd Odlau, a Chaniadau hefyd : Ein llinellau hiraf, nid 
ydynt uchlaw deg Sill: lie rhy fychan i gynnwys un peth mawr, tu fewn 
i gylch chwech, neu saith o Benillion: sef hyd arferol ein Gwawdodyn 
Byr : Ein caniadau hiraf, nid ydynt uchlaw tri ugain, neu ddeg a thri 
ugain o linellau: sef mesur, neu hyd cyffredin Dafydd ap Gwilym; yr 
hyn sydd yn mhell oddiwrth fod yn hyd cyfaddas i Arwrgerdd ; ba wedd 
bynnag, yr wyf yn deall fod y pethau hyn yn anhawsderau anfeddygin- 




Y DADEKHUDDIAD. 



45 



iaethol. Y cynlluniau hyn, a adawyd i ni gan ein doethion gyn-deidiau ; 
yr wyf yn tybied mai'r cynlluniau hyn a farnasant yn twyaf cytunol ag 
ansawdd ein cenedl a'n Iaith. 

Rhyw fesur o ryddid ac esmwythder cyfansoddiad, fel y sylwyd, ac y 
sylwir yn fynych, sydd yn peri eifeithiau melusach na gwag-orchest, ac 
ofer-fanylwch."— Cyfieithiad D. Dd. 

Yr oedd Goronwy yn bleidiwr diysgog i'r gynghanedd, yn wrthwyn- 
ebwr gwresog i rai o fesurau D. ab Edmwnd, ac yn hollol anhysbys o 
fesurau gwell yr Hen Ddosparth gysefin. Dyma sylw o'i eiddo, — " Fel 
y mae barddoniaeth Seisnig yn rhy rydd, felly yn ddiau mae yr eiddom 
• ninau yn rhy gaeth a chyfyng ; nid yn y cynghaneddau, canys hebddynt 
hwy ni byddai barddoniaeth, ond yn ffurfiad crebachlyd y mesurau." 

Cymerwyd y nodiadau hyn o'i eiddo o'r ail Rifyn o Drysorfa Gwybod- 
aeth, a gy hoeddid yn Nghaerynarfon, Ionawr, 1808, dan Olygiaeth Daf- 
ydd Ddu o Eryri. Dangosant nad oes gan y Pryddestwyr hawl yn y 
Goronwy athrylithgar. 

Tybiwn fod gwerth nodiadau Goronwy Owain yn esgusawd digonol 
dros eu meithder, gan hyny gwnawn ddau ddyfyniad go faith eto; y 
cyntaf o'r Greal, Rhifyn 6, sef— 

" Sylwadau ar Brydyddiaeth, a gyfieithiwyd o lythyrau Seisonig y 
parchedig Goronwy Owain. 

* Tybiwn o leiaf mai nid peth anhawdd iawn a fyddai cyfaddasu ein 
hiaith at Gerdd Arwyrain, ( epic poem;) o herwydd y mae yn ddir 
genyf, nad yw yn ol, o ran helaethrwydd, grym, ac ystyr, i un iaith arall, 
gynt nac yn awr, ag y sydd gydnabyddus i mi. Pa le ynte y mae yr an- 
hawsdra mawr o ysgrifenu y fath gerdd yn Gymraeg? Yn wir nid wyf 
3m canfod, oddigerth o gaffael dyn ag awen yn g^fatebawl iddei ddeall, 
i gymeryd y fath waith mewn llaw. Hyny yn wir sydd yn rhwystrad ; 
ond am bob peth arall, er a feddyliwn i, neu a glywais erioed son am 
danynt, nid ynt ond bwbachod ffugiol. Nid yw ein mesurau ond byr- 
ion, yn ddiammeu ; dim mwy no naw neu ddeg sill, hyd yr eithaf, yn y 
braich; ac yn fynychaf saith neu wyth. Ond beth o hyny? Ai nid 
oes y fath beth a newid yr hyd hyny, ac felly dianc o'r anghyneusdra ? 
neu ynte cysylltu dau fesur, sef hir a byr, yn un? Diau fod pedwar 
mesur ar ugain yn ddigon i ethol o honynt. Ond chwi a ddywedwch, 
ni oddefir dim cyfnewidiad yn ein prydyddiaeth, chwaithach ei dderbyn 
a'i ganlyn. Paham hyny, attolwg? Ai ni bu yr amser pan ydoedd pryd- 
yddiaeth arwyrain, hefyd pob prydyddiaeth, ond peth newydd ymhlith y 
Groegiaid a'r Rhufeiniaid, yn enwedig yr olaf ? A pha gan hyned yw 
prydyddiaeth arwyrain ymhlith ein cymydogion, y Saeson a'r Ffrancod? 
Nid llawer oes, tebygwn. O, meddwch chwi, yr oedd genym ni farddon- 
iaeth yn ein plith, cyn bod y naill na'r llall o honynt yn genedl, nac eu 
hieithoedd cymaint ag wedi eu Uuniaw, wrth fal y maent yn awr; a chan 
hyny, na ddylem rhag cywilydd droi i ddynwared y cyfryw newyddiaint 
mewn prydyddiaeth. Yr wyf yn addef ein bod yn brydyddion cyn eu 
bod nhwy yn genedl sefydlawg; felly yr oeddem yn gristionogion hefyd. 
Y newyddiaint hyn mewn cristionogaeth, yn gystal ag mewn prydydd- 
iaeth, a ddechreuasant ddiwygiaw beiau eu hynafiaid ; ac nid oeddym 
ni (a gobeithio nad ydym) yn gywilydd yn y byd genym ddylyn eu 
ffordd. — Paham na wnaem yr un peth mewn prydyddiaeth? neu pa gy- 




46 



Y DADENHUDDIAD. 



wilydd fyddai pe gwnelem hyny? O'm rhan i, yr wyf yn ei fwrw yn 
fwy cywilydd i genedl yn ymffrostiaw bod barddoniaeth cyhyd yn eu 
plith, ddyoddef i'r fath newyddiaint ddwyn prydyddiaeth i bergeithnvydd 
cyhyd ameer o'n blaen. — Ond gwir ddigon mai derwyddon ydym eto yn 
ein calonau, ac yn cenfigenu wrth ein hiljogaeth, ac yn grwgnacb idd- 
ynt y lies oddiwrth ein llafur. Meddyliais yn fynych mai rhwyddaf, a 
lleiaf o lyffefcheiriau cynghanedd yn y raesur goreu rhaid yw bod y gerdd. 
Fy amcanion oil yn byn nid oes genyf le iddeu gospd o'ch blaen; ond 
yn unig crybwyllaw ichwi, nad yw mydryddiaeth y Groegiaid yn ago? 
mor ddarostyngedig i ddognaeth sillau ag ydoedd un y Rhufeinjaid ; ac 
y mae un y Saeson yn fwy rhydd no phob un onaddynt, gan nad oes 
iddo na rhif sefydledig, na dognedd sillau, nac befyd odlaeth yn y diw- 
edd, chwaethach hualau cynghanedd, yr hwn ni bu prin orm.es yn y byd 
i ieithoedd ereill ; ond y sydd ymron llethu ein hiaith ni. Dyma yr 
achaws yr hoffir Homer, o flaen Firgil, a Milton yn gyfiawn o flaen pob 
un o'r ddau. — Etto ni chwennychwn luniaw fy mydr ar y ddull Seis- 
onig, na dull un iaith arall a adwaenwn. Mynwn fod iddo rywfaint o 
debygoJrwydd i'r mydrau sy genym eisioes, ond yn hirach nog yr un 
o honynt. 

Pe rhoddai yr amser, fy ewyliys yn fwy no dim yw amcanu rhywbeth 
ar ddull prydyddiaeth arwyrain ; ond byrdra y mosuran yn ein hiaith 
sydd yn peri i mi agps ddigaloni o lwyddaw. Nid oes ynof yr athrylith 
sydd addas at ddigrjfgerdd, (yr hon goeliaf »y fwyaf derbyniawl yn 
mhlith y Cymry ;) a gwelwch yr ambell gellwair gwael yn Nghywydd y 
Farf, mai digon trwsgl ac anystwyth ydyut, rhagor bod yn drwyadl ac 
anianawl. Dafydd ab Gwilym, hwyrach, oedd y Cymro parotaf erioed 
ei awen yn y cyfry w btydyddiaeth ; gan hyny mae yn deilwng o'r glod 
a roddir iddo : ac er fy mod yn tra hoffi ei gerdd, dymunais yn fynych 
ddarfod iddo dderchafu ei awenydd at ryw syniad mwy pwysfewr ac ar- 
dderchawg. Ein hiaith yn ddiammeu a gynnwys amlder o eiriau digon 
grymus ac addas i harddu awen Milton ei hun; a phe ganesid yn ein 
gwlad, nyni 3m ddiau y genedl ddedwydd i'r hon y buasai y mawredd o 
feddu y prydyddiaeth ardderchocaf a godidocaf yn yr holl fyd. Mae ein 
hiaith yn rhagori ymhlith y rhai enwocaf, a phaham hefyd nad y w ein pryd- 
yddiaeth ? Ai nyni yr unig ddynion ar y ddaiar na wyddom pa sut i berchi 
iaith mor wiw? ai ynte a ydym ni tan qrthrymder rhyw anallu a Uesg- 
edd synwyr? Na ato daioni! Pa achaws gan hyny nad yw ein hiaith 
yn cael ei choledd? faham y beia ein dysgedigion ar ddifrawwcfc ein 
hynafiaid yn y cynoesoedd am draddodi can lleied o'u hathrawiaeth i'w 
heppil ar ol, ac yr un pryd yn gorweddial yn yr un cyflwr yscafaja a 
difraw eu hunain? Dyma fal y mae y peth yn bod, «r a welaf ettp, ac 
ein hOiogaeth, bedwar neu bum can mlynedd ar ol hyn (er dim a ydym 
yn ei wneyd i luddias hyny) a aUant farnu ein bod ni mor wyllt ac an- 
nysgedig ag y tybiwn fod ein hynafiaid mil o fiynyddoedd heihio. Ac 
os ysgrifena ein cydwladwyr beth a dalo ddim yn y byd, yn ddiogel y 
bydd yn y Saesoneg. Pa beth yw hyny ond iro blonegen? A oes arn- 
ynt ofn y disgyn rhyw lea i'n hiaith ein hunain oddiwrthynt? ynte ai 
grwgnach y maent rhag i'w cydwladwyr dderbyn eu dysg yn rhy rad, 
eithr iddynt fyned i'r drafferth o ddysgu Saesoneg?' " 

Mae un peth yn amjwg wrth ddarUen y dyfynion uchod, sef na wyddai 



Digitized by Google 



T DADENHUDDIAD. 



47 



Goronwy ddiiH Am hirion golofhau yr Hen Ddosparth, onide ni achwyn- 
asai ar fyrdra y IKnellau, na byrdra y mesurau chwaith ; gallasai Gorch- 
anatt y Gyhydedd Laes, a'r Gyhydedd Hir, yn nghyda Thraethawdl ar 
y coltifhau hwyaf, ac weithiau "wrth raid, er achub synwyr gwiwbwyll, 
ar y Gyhydedd ftwy na hir, neu'r orifoes, sef o dair i bedair sill ar ddeg," 
ateb yn drylwyr a chyflawn i holl ofynion ac anghenrheidiau Cerdd Ar- 
wyradn; a chawtiai awen eryraidd y bardd ddigon o ryddid, o ran yr 
Hen Fesurau uchelrjrw, i gyflawni yr amcan elodfawr oedd ganddo 
mewn going. 

Yr ail ddyfyniad a gymerwn o Draethawd GwaDter Mechain, yn 
Transactions of the Cymmrodorion, part iv. $ er dangos gwrthwynebiad 
"y Du o rlirgadr," nid i'r gyngbanedd Gymreig, ond i rai o fesurau 
D. ab Edmwrid ; — " Yr oedd meddwl am y mesur hwn, (sef Gorchest 
y Beirdd) ac eraill yn y Dosparth newydd, yn wrthwyneb calon gan y 
Bardd mwyaf awenyddol yn y ganrif ddiweddaf, sef Goronwy Owain. 
Rhoddir yma ei farn ef am danynt, fel yr ymddengys mewn llythyr o'r 
eiddo at gyfaill. — 

4 Yr wyf yn deall bod yr hen fesurau, megis Tribto, Toddaid, Clog- 
yrnach, &c. yn cynnwys ynddynt elfenau Cerdd beroriaethus, a bod 
amynt nodau bynafiaeth ; ac am rai mesurau eraill, megis Gorchest y 
Beirdd a'i gymmheiriaid, gan eu bod 3m bethau newydd, camdybiwyd 
hwynt yn fwyaf cywrain a cbyfrifol : ond nis gallaf lai na'u barnu yn 
waethyyi&daxi yn lie gwelli&d&xi Cerdd. Pa gan cler y dom yw y Gorch- 
est y Beirdd yna! a mynnwn ateb diduedd i'm holiad, Ai nid oes yn 
Nhriban Milwr, yr hen fesnr gwrthodedig ac anmharchedig hwnw, lawer 
mwy o ragoroldeb? Pan amcanwyf ysgrifenu sjrnwyr ar y fath fesur a 
Gorchest y Beirdd, ac yna dechreu! — wel! a bdd fy mamiaith ohidog 
yn rhy dylawd i roddi geiriau i orphen y pennill mewn synwyr a chyng- 
hanedd hefyd — Pa beth a wnaf ? Dim ond hyn — i gadw cynghanedd 
rhaid i mi ysgrifenu ffilorey oddiyna i*r diwedd; a llyfetheirio a thor- 
fynyglu synwyr, tra byddo fy Ngeiriadur yn cael ei droi wyneb yngwrth- 
wyneb, i gael geiriau o'r un derfyniad, 8ynW3rr neu beidio. Ac ymhell-* 
ach, tybier fod ein Iaith yn fwy gwreiddeiriol a chynnwysfawr nag ydyw 
(yr hyn nad oes achos na He i neb ddymuno) pa gyflawndeb o eiriau 
mwysion a ddichon i'r fath fesur • rhegenyn y rhych ' eu cynnwys ! Gan 
fy mod yn deall i'r Gorchest y Beirdd hwn, a'i gymmheiriaid, gael eu 
trwydded trwy gyfrwng ac awdnrdod Eisteddfod, mi a ddymunwn gael 
Eisteddfod etto, i roddi iddynt eu Hysgrif Ollyngdod i fyned gyda'u 
gilydd i ryw wlad yr Hud lonydd, i ddigrifo poblach arferol o ddyfyru 
eu hunain yn go&od a dattod y clo can' clicied, yr haiarn ' taring ' chwareu 
cnaui'mllaw, a buarth papau, &c. Yna llawenychwn ^eledyrhen 
fesurau yn cael eu hedfryd yn ol i'w parch a'u braint cysefin, a synwyr 
yn cael yr orsedd 3m lie 'twndi tandi' gwag orchestion diffrwyth.' 

Pe buasai Goronwy Owain yn fyw, ac yn Eisteddfod Caer Fyrddin, 
yn 1819 , cawsai y dywenydd o weled yr hen fesurau yn cael eu dyrch- 
afu i fod o leiaf yn gydraddol a mesurau caethion y Ddosparth newydd; 
ac y mae sail i dybio na ddafgeisiwyd cymmaint ag un pennill ar Orch- 
est y Beirdd, na Thawddgyrch Cadwynawg, na Chyhydedd hir, ^wedi 
yr Eisteddfod honno. Rhwydd-deb iddynt i 'Wlad yr hud ! ' 

Y mae tystiolaeth Goronwy Owain, ar y pwngc mewn llaw, yn drech 




48 Y DADEHBUDDIAD. 

na mil i'r gwrthwyneb. Efe a wyddai am ychydig o'r hen feaurau, drwy 
eu gweled ar wasgar mewn ysgrifau, er na welodd erioed mo'r Casgliad 
cryno o honynt a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn Merthyr Tydful dan 
enw ' Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain : ' ei ddawn oruchel a'i galluog- 
odd i ddadlu yn eu plaid fel beirniad anwrthwynebadwy. Ni bu erioed 
yn hoff ganddo gynghaneddu ar y 24 mesur cyfFredin. Yr oedd i'w 
awen aden gref, oiid nid oedd efe am ei blino mewn gorchestion diorch- 
est. Llwyddodd yn hynod yn ei efelychiad o'r hen fesurau, yn ei Bri- 
odasgerdd ( Epithalamium J Elin Morys ; (Dyddanwch Teuluaidd, 33, 
ail argraphiad) a'i Awdl ar ddull Meilyr Brydydd (yn y 12ed ganrif) 
sydd orchestol." 

Gwelir wrth y dyfynion uchod fod yr "awen bur" yn teimlo mesurau 
ofersain D. ab Edmwnd yn iau drom a dolurus ar ei gwar, ac yn hir- 
aethu am fwy o ryddid. Yr un modd Cymdeithas y Gwyneddigion yn 
ei hanerchion at y Beirdd yn yr Eisteddfod a gynnaliwyd yn y Bala, 
Wyl Fihangel, 1789, a awgryma at ddiwygiad, fel hyn: — "Byddai 3m 
llesol hefyd i Farddoniaeth, pe yr ymwrthodynt (y beirdd) ag amryw 
o'r caeth-fesurau o blith y pedwar-mesur-ar-hugain ; ac heb ddal i ganu 
ar y mesurau hynny i ganlyn eu gilydd yn y drefn arferol; ond yn 
hytrach, boed i'r mesurau weini i'r synwyr mal y gweddai o barth sain 
ac ansawdd." 

Yr oedd hynyna yn gynnygiad da, ac yn awgrym doeth yn ddiau, 
canys 

" Y seiniau gwiw sy enwog waith — os rhydd 
Synwyr awenydd sain ar un waith." 

Yr awgrym nesaf at wellhad a geir yn " Rhagfynag" Gwallter Mech- 
ain i'w " Awdl ar Ansawdd Gwybodaeth a Dysg, ar gload y ddeunaw- 
fed ganmlwydd," sef y flwyddyn 1800. A rhagddo fel hyn; — "Bu yr 
Awdwr er ys hir amser yn gresynu fod Barddoniaeth ei wlad yn rhwym 
dan lyffetheiriau ffolineb a gwag orchestion diansawdd, a roddwyd arni 
gan D. ab Edmwnt ac ereill, yr hyn allai fod yn gymmeradwy yn yr 
hirnos dywyllwch ; ond gwedi i haul gwybodaeth dy wynnu, bai ar ddyn 
o'i wirfodd gymmeryd ei drosglwyddo ar hyd y fath glogyrneich a chlog- 
wynau anwastad, gan fod anian awen a deddfol grebwyll gwedi llwybr- 
eiddio tramwyaeth esmwyth ddiflin ar fedr awenyddion o bob oes a 
gwlad a chenedl. Pwy oedd y bardd a ganodd iaith, synwyr, a chyng- 
haneddy tri anhebgorol golofnau Cerdd, ar Orchest y Beirdd, fel y cam- 
enwir, neu yn wir ar amryw ereill o'r pedwar mesur ar hugain ? I ba 
beth gan hynny yr arferwn ni hwynt? Amlwg i bawb a gynghaneddo 
fod bannau wythsill yn Uawer mwy pypyr a chyfleus na rhai seithsill yn 
y mesur a elwir Cywydd deuair hirion : — am hynny yr Awdwr ni rus- 
odd ddechreu ei Awdl ar Orchan y Gyhydedd Wasted, gan fynych 
amrywio y mesurau, o Orchan y gyhydedd fer o bedair sill, hyd Orchan 
y gyhydedd hir o ddeuddeg sill. A phan ddel y ddull hon o farddoni 
yn sathredig, ac nid oes gan yr Awdwr yr amheuaeth lleiaf na ddaw, 
bydd eglur i bawb ei rhagoriaeth. Y gwir a fyn ei le. Ofer i gwm- 
mwl geisio cuddio yr haul dros byth. Fe allai mai barn y Gwynedd- 
igion a fydd fod hyn yn ormod rhyfyg, ac na ddylasai neb lai nag Ed- 
mwnt Prys neu Oronwy Owain anturio y fath gyfnewidiad. Yr oedd 



Digitized by Google 



Y tiAbfettHubblAD. 



4$ 



y rhai hynny ac ereill yn fldSammeu yn gweted y diffyg, er iddynt ei 
adael fel y cawsartt. A phe faai pob celfyudyd t'w gadael yn anniwyll, 
pa fath a fyddai ansawdd Dysg a Gwybodaeth ? Ond am hyn dedfryd- 
ed y Gymdeithas fel y gweddo iddi o barih awen, rhyddid, gwirionedd, 
a chyffredinol ddiwygiafy— ae hi ddawr ei ha&bxL" 

Difyniad arall o fynegiad y Gwyfteddigiori, wrth gyhoeddi "Molawd 
YnysPrydain" yn destyii Awdl erbyn y flwyddyn 1804:— "Bydded 
yr Awdl ar rai o'r pedwar mesur ar hugain, nid ar y cwbl o honynt, 
goreuon y bernir Toddaid \ Hir a Thoddaid* B^f a Thoddaid; Gwawd- 
odyn Hir ; Gwawdodyft Byt; Cyrch a Chwtta; mesurau da hefyd yw'r 
Gyhydedd fer, a'r Gyhydedd nawbart, a gellfr at bob un o'r rhai hynn, 
cynnal synwyr cadam a gloyW, gyda efcynghariedd ;• gellir hefyd, yn ol 
arfer yr hen feirdd, ragarwain yr Awdl a gosteg o bump neu chwech 
englyn. Gobeithiwn fbd des ffolmebau y coegbrehestion wedi myned 
heibio yn Uwyr, a chaned bawb : — 



Yn awr darllener sylwadau Caledfryn ar y pedwar mesur ar hugain 
yn y Drych Barddonol, ac yn ei Ramadfy Cgmreigi (tudal. 171, 172), 
He y gwelir nad yw c3riinygi6n ac awgrymau diwygiadol yr awdwr fym- 
ryn pellach yn mlaen na'r hyn a ddymunai Goronwy gan' mlynedd yn 
ol ; ac yn enwedig, yr hyn a gynnygiai G. Mechaih a'r Gwyneddigion 
yn hyderus, haner canmfwydd yn ol ; eto, cofier nad oes ynora yr awydd 
lleiaf i osod yr enwog Caledfryn haner caririf af ol ei oes fel athraw 
Cerdd Dafod. 

Mai hyn y bu yr Awen Gymreig yn ceisio ymryddhau o'i chadwynau, 
ac ysgwyd: yr htmlle oddiar ei dwyfrori am agos i bedwar can* mlynedd ; 
o'r diwedd dadenhuddwyd yr Hen Ddosparth; canys yn Eisteddfod 
Caerfyrddin, yn 1819, fneddyginiaethwyd y rhwyg a wnaed yn yf Eis- 
teddfod a gynnaliesid yn yr an He yn y flwyddyn 1451; gwnaethpwyd 
deddf i gyfreitnloni y naill ddospartfc yn gjrstal a'r Hall, fel na byddai 
mwyaeh ragoriaeth ar yr un mwy na'i gilydd, ond eu gadael at ddewis- 
iad y beifdd, a ehymeradwyo yn unig y gbreu ei synwyr, a'i awen, a'i 
gelfyddyd, ar y naill neii'r Hall yri ddiwahaniaeth. Y f>ryd hyn y Hwyr 
yspfciliwyd Dosparth D. ab Edmwnd o'i ffug uwchafiaeth, ac y canodd 
Gwafltef Meehain y sen ganlynoi tddo; — 



"Dafydd! oedd gelfyddt ei gan, 
Ab Emwnd in'n bwhwman ; 
Er ei Gywycfd wenjrdd win, 
Gwyrai Farddas Gaerfjfddirt ; 
feu'n ei Gadair, ben giwckwd, 
Eiriogwri wyrogwawd; 



* Tybiwn thai lolo Morganwg yvr awdtvr yr yngljrn hwn. Y ddwy Hnell olaf sy'n argrafFedig yn 
y llyfr o'n blaen, a'r rhelyw yn llawysgrif lolo ar gwr y ddalen. 

G 



Mam ffoledd, gwaeledd i gyd- — a gwagfost 



Hen goegfalch gelfyddyd; 
Dos yn iach bellach o'r byd, 
A chilia heb ddychwelyd." * 



♦ 




50 



T DADENXVDDIAD, 



Drycodd ni am bed war-cant 

flwyddau chwith, aflwydd chwant* 

Pa fath ei gin? pwy fyth a'i gwyr? — nid un 
Nend anliawdd waith lledwyr ; 
Gib-gab-geb, rhyw leb rhy lwyr, 
Clais anian yn cloi gynwyr. 

Niwl caeth hadoliaeth diles, 

1 huliaw grym haul a gwres ; 
Haul Awenl boywa' lewyrch 
Gwato gwaith ei Gwta gyrch ; 
Gorchest anorehest a wnaeth, 
Gogr ddirym gau Gerddoriaeth. 

Aed ei Orchest dan dywarchen, 
A'i Glogyrnach dan gloig wernen, 
Gan wyro nod gwnaer yn wden, 
Ofer gydiad eifer Gadwen. 

Aed ei Ddosparth, diwedd hyspys, 

I Bwll Gwepra, i bell giprys; 

Yn ei orwedd yno erys, 

Mai bw brain, — mael bawb o'r Ynys. 

A rhydid i bob rhadau, 
Gwyr o gerdd i gaerog wau ; 
Liwyddiant i Farddas Llawdden, 
A gwin gwawd Morganwg wen. 9 * 



Er fod prif-feirdd Dehau a Gogledd yn ffurfio deddf rhyddid yn 
Nghaerfyrddin, ac yn cyhoeddi gollyngdod i'r Awen o gyffion caethfes- 
urau D. ab Edmwnd ; eto ni chafodd hyny, hyd ag y gwyddom, nemawr 
o effaith ar gynnyrchion ein beirdd yn gyffredin. Anfynych y gwelir 
penill (Jorchan yn awdlau beirdd Gwynedd, oddigerth ychydig yn awdl- 
au cynaraf Dewi Wyn. Mae yn wir nad yw yr awdlau a ysgrifenwyd 
yn ystod y deu'gain mlynedd diweddaf yn caeth ddilyn pedwar penill ar 
hugain D. ab Edmwnd, ac yn teithio hen ffordd rygnawg y gwyr gynt; 
ond cymhlethant fesurau rhywiocaf y Dosparth hwnw yn gywrain a 
difyrus. Er prawf o hyn darllener y prif-awdlau buddygol o 1820 hyd 
yn awr. Awdlau Gwallter Me^hain yn unig sy'n arwyddo cydnabydd- 
iaeth a'r Hen Ddosparth. "Beth yw yr achos," ebai ysgrifenydd yn y 
Traethodydd, "fod y beirdd yn gyffredinol, wedi cymeryd gan lleied o 
fantais oddiwrth y ddeddf hon (sef deddf 1819) sydd ddirgelwch. Efallai, 
yn un peth, mai anhysbysrwydd am dani, ac am ansawdd ei gweithred- 
iadau, ynghyda'r amgylchiad o fod yr hen ddosbarth jn Uawer dyeithr- 
ach i'r cyfFredin na dosbarth Caerfyrddin, yw yr achos. Yn y rhan 
fwyaf o'r gramadegau, allyfrau ereill, y ddosbarth newydd a ddysgir; a 
dyma y ddosbarth a fabwysiadwyd gan yr athrawon barddonol oil, braidd, 
fel nas gellir dysgwyl i'r beirdd ieuainc ddewis yr hen, oddieithr iddynt 




T DADSNHUDD1AD. 



51 



ymarfer synwyr annibynol a diduedd i farnu a dethol drostynt eu hunain, 
yr hyn pe gwnaent, diammhau y canfyddent yn fuan mai llawer iawn 
*gweU yw yr hen.' " 

Os yw ein beirdd, gan mwyaf, hyd yma wedi gadael yr Hen Ddos- 
parth yn ddisylw o herwydd prinder y llyfrau, neu fod eu myfyrio yn 
drwyadl yn llafur rhy boenus, tybiwn fod iaith adeiniog Iolo Morgan wg, 
wrth agor Eisteddfod Caerfyrddin, yn fyw eto yn yr awelon, ac y daw 
peth o'i hadsain i glustiau ein beirdd ieuainc drwy gyfrwng yr ymgais 
bresenol ; " O Gaerfyrddin, fel o le canoi-barthol, boed i angylion gwyb- 
odaeth, dysgeidiaeth, a phob rhinwedd ag sydd dderbynadwy gan 
feddwl dynol, gymmeryd eu ehediad i bob parth ar adenydd pob gwynt, 
gan gawodi amom o'u hesgyll auraidd holl fendithion dealltwriaeth, 
doethineb bur, tangnefedd a dedwyddwch." 



O'u cu edyn cawodydd, 
Ddyd ail wen i'r Awen rydd. 




RHAN II. 



ANSAWDD A GWERTH Y PEDWAR MESUR 
AR HUGAIN. 



"O'r naw cyssefin Golofn, a'r pymtheg Adlawiaid y gwneir pedair 
ansawdd ar hugain ar fesurau Cerdd Dafod, herwydd mesur a mydr- 
yddiaeth; ag nis gellir amgen ansawdd na h3mny ar gerdd Gymraeg; 
a phob rhyw fesurau ar a ddichon fod ar gerdd a chaniadaeth a dyfant 

un o'r pedwar ansawdd ar hugain hynn, ag eu gelwir yn gyfiredin y 
pedwar mesur ar hugain Cerdd Dafod." 

" Y mae ar bob un o'r mesurau Ansawdd Angen, ag Ansawdd Braint; 
ag nis gellir hebcor na gochel y rhain betliau ar gyfiawn fesur Cerdd ; 
cann mai wrth hynn o bethau yr adwaenir y mesur; ag ar hynn o bethau 
y saif ei hanfod; *ag o gyfiawn ddeall ar angenion a breintiau'r mesurau, 
yr adwaenir yr holl fesurau ; ag y gwybyddir ym mha beth yr amrafaela 
un mesur wrth fesur arall; ag a ddeellir y pethau a ddylaint fod ar 
fesur, rhag syrthio o hanaw i amgen ansawdd ; neu i wag ag ofer an- 
sawdd; a cholli ei gyfiawn ryw a phriodolder; a myned yn ddiffrwyth. 

Ansawdd angen 3m bennaf o ddim a bair i bob peth, ardduniant a neill- 
duoldeb, a phrif a chyssefin hunanryw; ag anhebcor yw angen ar bob 
rhyw beth ; ag heb ansawdd o angen mewn rhann, neu ledran, ni fydd 

1 ddim cyssefin a neillduol ansawdd; a chyfiwyr wahaniaeth, mewn un 
peth o leiaf, rhjmgtho a rhyw beth arall. 

Angen y bernir pob modd a dull ar unrhyw beth nis geill arallbeth 
ymafaelyd nag ynddo nag arno ; na bod ychwaith yn gyfrannog o hano ; 
heb i'r peth hynny golli ei brif ansawdd neillduol ei hunan. Neu angen 
a fydd yr hynn nis gellir ei orfod ar unrhyw beth ; heb wrth hynny 




PEN. I. 



NOD ANGHEN A BRAINT Y MESURAU. 




nod aVghen a braint y mesurau. 



53 



orfbd ar l*an{bd y petk hynny; ft'ilwyr ddeddymu; a'iddwynar ddafod; 
qg am hynny, y pwngc c;pl^ ax wyhpdaeth yw gwir ddeall ansawdd 
angen y peth y chwilier ei wybpd. 

Ansawdd angen ar fesur Cerdd Pa&d yw'r hynn nis gellir ei hebcor 
arno, he$wy4d hanfod ag anian ; fal y mae rbif sillau, ag arddunddull 
pQnnill ^r fannau'r iV<iip G or chant neu ddull gosodiad amrafaelryw 
iannau ar rhai o'r Adfawiaid; fal y byd4 Englyv>> a Huppynt, a C%»- 
3^ ag eraill; neu osodiad Awdl, fal y bydd Huypynt, a Llamoctt, a 
Chadwyugyrch, ag- erattL; neu o neindwldeb Awdl, fal y bydd y Proes- 
iiaid, ag eraill ; neu o ry w \>eih arali n,eillduolryw ; fal y bydd Bann 
Cyrch, a T^oiWa^ a'r Txibanwm, ag eraill, yn gwahanu rhag eraill 
fjannau a chojofnau <>.wiu ^unangamp^ na fytho xnesur arall yn cael o 
feano gyfraaPi neu yn gyfungamp ag eft a'r petbau hynn ni ddichonant 
§od yn amgen nag y maent; heb golli'r mesur, o lwyr ddifodiad, a de- 
ddymmiant; ag nis gellir cyfiawn fesur neillduol heb Ansawdd Angen 
yn amgen ar bob mesur arall,. mewn un peth o leiaf; cyd bo mewn 
llawer peth arall, neu f 'allai ym mkob peth arall, yn dwyn cyfrann ar 
fesur araJJ o'i ansawdd; neu ar fagad o amrafaelion fesurau; ag o hynn 
o angen y bydd cyflwyr neillduolgamp un mesur rhag pob un arall. 

Angen hefyd a gyfyd o'r hynn nis gellir ar y mesur ag na fyddo 
mewn modd yny byd yn aHuadwy arno; fal Brithodli Tribann ag eraill 
fesurau ; cann ni saif ar Dribann, eithr Unodlaeth a'i Proestodlaeth, al 
cymmysg o'r ddeuryw, ag nis gellir ei frithodli, fal y gellir ar y gorch- 
anau, ag eraill, os mynner. 

Ansawdd nerth a fydd ar rhai fesurau ; a chyfrannog yw Nerth ag 
Angen; gan y pair hynny lwyr unig neillduoldeb gwrth y mesur a fo 
perchen y nerth, ag unrhyw fesur arall ; a nerth arbennig ar unrhyw 
fesur yw'r hynn nis gellir ar arall; ag o hebcor angen unrhyw fesur; ag 
o hebcor nerth rhai fesurau, y syrthiant y cyfryw fesurau o'u cyssefin 
hunaniaeth a neillduol ansawdd, i xyw ansawdd amgen, neu wag ag ofer 
ansawdd ; a phob rhy w gyssefin fesur a fydd, mewn un peth o leiaf, yn 
Uwyr aughyfrannog a phob mesur arall ; herwydd rhyw ag ansawdd ; os 
amgen, nis gellir prif a chyssefin fesur o hano. 

Angen cyhydedd y sydd ar y Gorchanau, a Chywydd, a Thribann 
Morganwg, ag Englynion, a Tfiraethodyn ; eraill fesurau ydynt Angen- 
ogion o ddull Bann, fal Huppynt, ag eraill; a rhai o osodiad awdl fal y 
bydd Cadwyngyrch; rhai eraill o neillduolryw awdl, fal y bydd Proest, 
ag eraill ; a rhai a safant ar ddyblyg a chynnulledig ansawdd ; fal Tri- 
bann Morganwg, a Chyngog; set o fagad o fesurau cyfain mewn pennill; 
neu o ddarnau mesurau cyfain. 

Ansawdd braint, yw'r priodol amrafeelwedd a ddichon fed ar unrhyw 
beth rhag eraill bethau; ag yn hynn yn neillduoli ; ag a fydd fal nas 
coller dim, drwy ymarfer a braint, Q*i brif ansawdd angen ; a deuryw 
fraint y sydd ; sef braint o nerth unigfodd neillduolgamp ; yr hynn beth 
a bair cyssefhi ansawdd i rai o'r mesurau cerdd.; a pheth fydd nerth y 
gellir ymarfer ag ef neu beidio ; fal y mynner ; heb golfi o hynny'r 
mesur ei brif ansawdd angen ; ag os amgen na hynn y bydd nerth yn 
anbebcor mesur ; angen, ag nid braint, y bydd hynny. Braint nerth 
yw'r peth ar fesur nas dychyn un mesur arall ymaelyd ag ef, ag am hynn 
y syrth Braint nerth yn fynych i ryw f a natur angen. Gann fod hynn o 



Digitized by Google 



54 



RHIF ARBENIG Y MBSURAU. 



nerth unigfodd ar unrhyw beth yn peri cyssefinder amrafaelryw arno 
rhag pob peth arall ; ag, fel y dywespwyd eiswys, o hynn j cyfyd cys- 
sefin ansawdd rhai o'r mesurau. 

Yr ail rhyw ansawdd yw braint o gyfrann; yr honn fraint a berthyn 
ar fagad o fesuron; fal y mae amrafaelrif bannau, o bedair braich i un- 
ar-bymtheg, neu fwy os mynner, ar bennill Gorchan; neu fel y bydd 
rbif y bannau aelodol mewn Huppynt neu Lostodyn; ag eraill freiniau 
a fyddant gyffredin i liosogrif o fesurau. 

Ansawdd braint a wna gyssefin ansawdd ar rhai o'r mesurau, a gwa- 
hanryw y bydd mesur a alio unpeth rhag mesur nas gallo hynny, er ei 
debycced ym mhob peth arall ; fal y bydd Traethodyn cywyddodl ; sef 
er ei gywyddodliad, nid yw'n gyfun ansawdd a Chywydd; am y geill 
Traethodyn o iawn fraint, ymarfer a dwyodl yn y cwpl yn dderchafedig 
neu ynte'n ddisgynnedig, fal y mynner; ag nis geill Cywydd hynny: a 
Thraethodyn a eill ymarfer a'r chwech hwyafo'r Cyhydeddau; ag nis 
geill Cywydd eithr ag tm, sef y Lefn; ag o wir awenbwyll y deellir mwy 
o'r pethau hynn nag a ddywespwyd ymma. 

A Uymma nodau neillduolder a hunaniaeth pob mesur herwydd An- 
sawdd Angen, ag Ansawdd Nerth, ag Ansawdd Braint; er iawn sylw- 
eddu ar y mesurau; fal y gweler y modd y mae un mesur yn amgenu 
ar fesur arall; ag ym mha beth y saif neillduoldeb hanfod a rhyw ernynt 
y Colofnau Cerdd Dafod"* — Cyf. y Beirdd. 



PEN. II. 

RHIF ARBENIG Y MESURAU. 

Ymddengys mai nifer fechan o'n llenorion sy'n meddu amgyffredion 
eglur a chywir am y rhif arbenig o fesurau — Pedwar ar hugain. Nid 
ydynt yn gwahaniaethu rhwng mesur a ffurf neillduol penill. " Gwell," 
ebai Caledfryn, "fyddai penodi ar ddeuddeg mesur a fyddai yn deilwng, 
na chael pedwar ar ugain a chant o fesurau na fyddent yn deilwng ond 
o oes farbaraidd." A Thegai yn dal yr adsain, ac yn gwaeddi, "y 
pedwar mesur a deugain; ie, a chant, os oes cynifer a hyny o fesurau." 
Wele hai! yn ol yr hen athrawiaeth farddawl, rhaid cael pedwar teulu 
ar ugain o fesurau, er mwyn meddu pob amrywiaeth dichonadwy; ac 
nis gall crebwyll a dychymyg dyn ddyfeisio ansawdd dros ben y rhif 
hwnw. Mae cyfyngu yr Awen Gymreig i nifer benodol o beniUion, yn 
drais a chaethiwed gorthrwm ami. Peth na feddyliodd neb am dano 
cyn amser D. ab Edmwnd. Nid mesurau Cerdd Dafod yn unig a ddos- 
parthai yr hen Gymry deallus i'r rhif pedwar ar ugain. Yr oedd 
ganddynt eu "pedair camp ar ugain;" a sonia W. Wynn, am "bedwar 
pedwar ar ugain Cerdd Dant Crwth ; a'r pedwar ar ugain Cerdd Dant 
Telyn." Un o "gyflfredin-byngciau" hen Gymdeithas y Cymrodorion 
oedd ymddyddan "am y pedwar ar ugain Mesur Cerdd Dafod yng 
Nghymru, ac ynghylch pa amser y sefydlwyd hwvnt; a'r cyffelybrwydd 
sydd rhjmgthynt a'r pedwar ar hugain mesur Cerdd Dant, yn yr hen 
lyfrau Peroriaeth." Trueni na ddygasid ffrwyth yr ymchwil i'r golwg, 



Digitized by Google 



NEILLDUOLBWYDD ARBBVIG T MB8UEAU CTMREIG. 



55 



gan fod y fath ddynion a Lewis Morris a'i frodyr, Goronwy Owain ac 
ereill, a lkw yn y gwaith. Gwelir hen gywreinion rhyfedd am y pedwar 
mesur ar ugain cerddorol yn y Cambrian Register, vol. p. 385. 

Yn ol yr rheolau Barddas, " Cerdd Dafawd a lunir o Golofhau a Go- 
golnau, sef y naw Gorchan, a'r pymtheg adlawiaid fesurau. Y naw 
Gorchan yw naw awrywiaeth yn h^d Ban, neu rif sillau ; o Orchan y 
Gyhydedd fer bedeirsill, hyd Orchan y Gyhydedd hir o ddeuddeg sill. 
Ar y rhai hyn y canai y cynfeirdd gan mwyaf. Yn nosparth a Rheith- 
iadur Cerdd Geraint Fardd Glas, ni chynnwysir eithr deg o brif ansodd- 
au, sef y naw Gorchan, ac un pennill Adlaw cyfrodeddig o rai o'r Gorch- 
anau, yn anghyfunhyd ; ac i'r pennill adlaw hwn rhoddwyd yr enw 
Cynghawg. Eithr mewn amser, o lwyr a chynil ymbwyll ac ystyriaeth, 
y cafwyd ar ddeall bymtheg modd ac ansawdd neillduol ar gymmhlethu 
y colomau, a rhithaw a gosod Bannau ac Odlau; a bod neillduol an- 
sawdd o lwyr angen ar bob un o'r moddion hyn. Felly, rhwng y naw 
Gorchan, a'r pymtheg Colofn adlaw y mae pedwar ar hugain o fesurau 
ar Gerdd Gymraeg, herwydd colofii, a mesur, a mydryddiaeth." — 
Powysion, Lkrfr II 9 Rhagdraith. 



PEN. Ill, 

NEILLDUOLRWYDD ARBENIG Y MESURAU CYMREIG. 

" Dyma gan wiwlan olau ; — ni wyr Sais 
Gan o'i hadlais nag un o'i hodlau." 

Ceir erthygl faith a dysgedig ar " Hen feirdd a barddoniaeth Cyin- 
ru M yn y Bibliotheca Sacra, am Ebrill, 1850. Sylwa yr ysgrifenydd, 
" fod gan hen farddoniaeth Cymru ryw deithi nodedig yr hyn a'i gwa- 
haniaetha, i raddau pell iawn, oddiwrth bob barddoniaeth arall, hen a 
diweddar; ac na fenthycodd ddim o adnoddau allanol. Prif deithi y 
trefhiant hwn yw odliad a chynghanedd. Mae yn ddieithrbeth cy wrain 
yn hanes llenyddiaeth, yn arddangos yn ei amrywweddiant, ei berffeith- 
rwydd, a'i frurf gelfyddgar, brofion diwrthryn o'i wreiddioldeb neillduol." 

" Y wisg yr ymogonedda yr Awen Gjrmreig erioed ynddi yw yr hen 
Bedwar Mesur ar Hugain Brutanaidd clodfawr, anadnabyddus i bob 
awen arall, ac yn yr hon yr ymddysgleiria bob amser mewn gloewder 
cynhenid." — Walters. 

Golygydd dysgedig y Cambro Briton, ( vol. /., p. 26.) wrth adolygu 
Coll Gwynfa, a sylwa; — "Dichon na wyddys yn gyffredin allan oGymru, 
fod barddoniaeth y wlad hono, cybelled ag yr & cysondeb mydryddol, yn 
seiliedig ar egwyddorion neillduol iddi ei hun. Cynnwysa yn ei phed- 
war mesur ar ugain bob amrywiaeth o benill adnabyddus i Ewrop hen 
a diweddar, a chyfaddasa hwy o hyd i ddeddf benodol anadnabyddus i 
bob gwlad arall. Gelwir hyn yn Gymraeg Cynghanedd, yr hyn sy'n 
gynnwysedig mewn math o adlythyreniad cyfatel)ol geiriau gyda golwg 
ar y cydseiniau cynghaneddol. Dibyna prydferthwch penill Cymreig 
yn benaf ar gywrain ymgadw at yr egwyddor hon. Sefydlwyd y gyng- 




56 NEILLDtfOLttWYDD ARBEKte T MEStJRAtT CYttftEW. 



hanedd fel peth hanfodol mor foreti a'r nawfed ganrif, a pharhabdd o'r 
pryd hwnw hyd yn awr, er wedi el diwygio a'i gwellhati yn ddirfawr, 
fel peth a ystyrlr yn anhebgorol i ffurflad eu barddoniaeth." 

Dywed ysgrifenydd galluog yn y Cambrian Register '( tool. p. 
na ragorid ar gerddfeirniadaeth y perwyddfteirdd gan neb ; ac ychwan- 
ega y sylw canlynol eiddo Iblo Morganwg; sef "Bod cyftmdrefii 
fydryddol yr hen Gymry yn rhagori ar bob peth o'r feth, ef&llai yn y 
byd ; trefhir hi yn bedwar ar hugain ddosparthiadau elfenbl, ac nid 
oes mewn unrhyw iaith, hen na diweddar, un math o benill i'w gael, 
nad yw yn arferedig yn yr iaith Gymraeg, ac yn gasgladwy o un neu 
arall o'r prif ddosparthion hyny. Perthyna yr holl egwyddorion, yr 
holl amrywiaethau, a'r holl gymhlethiadau sy mewn natur i un neu arall 
o honynt; ac jr mae genym mewn arferiad cyffredin lawer o fathau mor 
hynod wahaniaethpl oddiwrlh bob peth a wybuwyd eriofed eto mewn un 
parth o Ewrop hen na diweddar, fel nas gellit cyfleu drychfeddwl am 
danynt i neb anghyfarwydd &'r iakh Gymraeg.*' 

Yn mhellach, dywed Iolo Morganwg, yn y Cam. Reg. ( vol. III., p. 
377.) iddo o'r diwedd orphen traethawd bychan ar Fydryddiaeth Bardd- 
oniaeth Gymreig, o'r oesoedd boreuaf y meddwn unrhyw weddillion hyd 
yn awr ; gan olrhain egwyddorion mydryddol y gwahanol oesoedd ; y 
mesurau o darddiad Prydeinaidd, a'r rhai a fenthycwyd gan y Rhufein- 
iaid, a'r Anglo-Sacsoniaid ; yr egwyddorion mydryddol Scaldaidd a 
Scandinafaidd a ddygwyd gan Gruffydd ab Cynan, o'r Iwerddon, tua 
y flwyddyn 1100, &c. Trueni na chyhoeddasid y feth lafur gwerth- 
fawr. 

Gellir sylwi fod tri o neillduolion arbenig yn marddfcftiaeth y Cymry, 
sef Aw en Arbenig — Awen y Gwirionedd a'r Gwyddiannau, ac nid A wen 
y ffug chwedlau dychymygol a chenedlig ; " Breuddwydion y Beirdd 
ydynt." "Teilyngdawd y Beirdd Cymreig, yn amgen Beirdd o'r Byd, 
yw dywedyd cyfiawn a chyflawn wirionedd yn eu Cerddi ; hynn oedd 
arfer ddiysgog yr Hen Feirdd." — Barddas. 

Yn ail, Cgnghanedd Arbenig. Addefir na wyr un genedl arall am y 
Gynghanedd Gymreig. 



Yn drydydd, Mesurau Arbenig, sef y Pedwar ar Ugain sydd daft ein 
sylw. 

Sylwa yr ysgrifenydd a grybwyllwyd yn y Bibliotheca Sacra, fod 
tuedd yn nhrefhiant mydryddol y Cymry i attal, yn hytrach na meithrin, 
y darfelydd goruchel hwnw sy'n un o eHenau hanfodol pob barddoniaeth 
diledryw. Taedda i wneyd y bardd yn ddyn cywrain a ehelfyddgar, 
yn hytrach nac yn ddyn o athryRth a chrebwyll ; am ei fod, ebai ef, yn 
treulio ei holl nerth gyda threfii a chydosodiad geiriau. Os felly mae, 
ar ol deall anianawd y mesurau yn drylwyr, rhaid eu bod yn attalfa i 
farddoniaeth uchelryw, ac y dylid cael mwy o ryddid na chyfansoddi yn 
gynghaneddol : and gwyddom hyn, fod gwir athrylith yft gwneyd gorch- 
estion grymusach yn ngwyneb peth anhawsder, na phan wedi ei gollwng 



Gwisg wen yr awen riawl — »yw'r mydrau 
Ac arddumadau y Gerdd nodawL" 




NAD FEDWAB FBNILL AR MAIN. 57 

yn ddiofal a'r ffrwyn ar ei gwar. Mas rhwystrau yn gaflw jt boil egnfoa 
i'r macs. Cawn ystyried y gynghanedd eto mewn peimod ddyfbdoi. 



PEN. IV. 

NAD PEDWAR PENILL AR UGAIN YW Y PEDWAR MES- 
UR AR UGAIN CYMREIG. 

Dywbdwyd digon eisioes i beri i'r darllenydd ieuanc feddwl fod rhyw 
werth ac urddas yn y pedwar mesur ar ugain Cerdd Dafod ; ond cyn 
myned yn mhellach, buddiol fyddai nodi mewn pa beth y maent yn gyn- 
nwysedig. Camarweinir ni yn druenus, ar y pen hwn, gan yr ysgrif- 
enwyr Gwyneddig ar Farddoniaeth. Gallesid dysgwyl yn rhesymol i 
athraiwon gloewddyag a chadelriog dreiddio yn ddyfftaeh i ansawdd yr 
bed gelfjrddyd, a dwyn mwy o bethau newydd a ben o'u cuddfanau i 
oleuni, nac a geif yn " Rhedlau Barddoniaeth," o Sion D. Rhys i Wilym 
Caledfryn. Wrth bedwar mesur ar again y golygant hwy bedwar 
pentU ar ugdin^ pryd y gwyr agosi bawb y ge&r amrywio a ffurfio pen* 
illion felly bron yn aneirif a diddiweckL 

Priodolk ffitofio y pedwar |>enill ar ugain yma, a'ri galw yn bedwar 
mesur ar ugain, i D. ab Edmwnd. Owria y UygadgrafF Iolo Morgaftwg 
f nodiofe miniog a ganlyn ar y ddyfais newydd hon;-^' Pedwar dull ar 
bugain ar benirill; pethau na feddyliodd neb o hen Feirdd Cenedl y 
Cymry erioed cyn amsfer Dafydd ap Edmwnt, neu feallai Tudur Aled; 
os geHir derbyn Rheolau Tudur Aled ; sef yr enw a roddir yn fynycb 
yn Neheubarth, i Ddosparth pedwar pennill ar hugain Gwynedd. * * * 
Ni welwyd yr ymadrodd disail a disylwedd bwn ( pedwar ar hugain ) 
erioed mewn dim ag a welwyd o ysgrifen Gymraeg, cyn Eisteddfod 
gyntaf Caerwys, yn y flwyddyn 1523. Yn awdl GwilynS Tew i ddangos 
amrafaelion o hen fesurau * y mae naw mesur neu ddeg ar hugain ; yn 
awdl Lewys Morganwg mae yng nghytoh dau neu dri mesur ar bugain ; 
aid oes un o'r beirdd rbagenwedigion yn son yn un ystyr am rif pedwar 
ar bugain, ar na mesur nag ansawdd. Yr oedd o hen ddefod gan bob 
Cadair Gwlm arbenigrif, neu Gwbn Cadair fal ei gelwid, o'r mesurau a 
elwid neu a femid yn oreuon, ond nid oeddynt yn carcharu celfydd^d 
Gerdd Dafbd o fewn i gyfyrtgrif pedwar ar hugain, nag un rbif arall pa 
byriag," 

Ysgniena Gwaliter Mechain i'r un perwyl yn ei " Ragjrmadrodd " i 
gyfieithiad y Salmau gan Gwilym Canoldref; — "Efe*" sef y Cadben 
Miltwn, "a gynghaneddodd y P&almau oil ar fesurau caethion, fel y 
gelwir bwynt yn gy fired in. Yn ei oes ef, ac am hirfaith flwyddau gwedi 
hyny, yr oedd Reirdd Gwynedd oil yn ddysgyblion D» ab Edmwnd yn ol 
Dosbartb Caerfyrddin, Ymddengys o gylch pymtheg o'r pedwar ar bug-' 
ain mesurau Cyffredin y Ddosbarth honno ym mhlith ei Psalmau ; ae o 
gykh truar-ddeg o fesurau eraill, a eilw efe ' Ofer-fesurau.' Ond pe 
buasai efe yn gydnabyddus a'r pedwar ar bugain mesurau y Ddosbarth 
gyasefin, rboddasai arnynt enwau cymmwysach, ac ni buasai ganddo 

H 



Digitized by Google 



58 



AKSAWDD PEDWAR PBNILL AR UOAIN. 



dros bbdwar ar hugain, canys m ddichon i ddychymmyg na chrebwyU 
dyn gyMunio ansawdd gwahanolryw mwy no'r ntfer hyny" 

Gwelir wrth awgrymau yr athrawon uchelddysg a nodwyd fod Bardd- 
oniaeth y Cymry yn gynnwysedig mewn pedwar mesur ar ugain, ond 
mai ffregod ddisail yw honi mai pedwar penill ar ugain, a dim arall, yw 
y cyfryw fesurau. Yr oedd gan y Cymry eu pedwar mesur ar ugain yn 
mhell cyn geni D. ab Edmwnd. Arweinia hyn ni yn naturiol i chwilio 
i'r ymryson a barhaodd mor hir rhwng yr Hen Ddosparth a'r Newydd. 



PEN. V. 

ANSAWDD PEDWAR PENILL AR UGAIN DAFYDD AB 

EDMWND. 

Cynnwysa pedwar mesur ar ugain Gwynedd ryw beth tebyg i dair 
cenedl ; sef pum' math o Englyn, pedwar math o Gywydd, a phymtheg 
math o Awdl ; y cwbl yn bedwar ar ugain. Ond ebai Gwallter Mechain, 
"Mae yr holl raniadau hyn yn dreisiol, heb dalu y sylw lleiaf, nac i 
ystyr y geiriau Ynglyn — Cywydd—Awdl; nac i'r nod anghen sydd yn 
nodi allan yn amlwg i ba lwyth y perthyna pob rhyw o fesurau." 

Dyma nodiad i'r pwrpas yn Rhagdraith y Powysion, II., "Ar wahanol 
Berthynasau y ddwy Ddosparth, fel y gweler yn eglurach Ryddid un, a 
Chaethiwed y Uall. Yr oedd swrn nifer o'r hen fesurau wedi myned ar goll 
a diflant pan gynneiliwyd Eisteddfod fawr Caer Fyrddin yn y flwydd- 
yn 1451. Grufiydd ab Nicolas, o serch at ei wlad a'i Barddoniaeth, a 
archodd i'r Beirdd presenol gyflawni y difiygiadau, oe gallent o'r hen 
fesurau, neu o ball hynny ddychymygu rhai newyddion; a hyn oil i'w 
wneyd yn nghorph naw diwrnod yr Eisteddfod. Pe rhoddasai yr ar- 
dderchocaf Rufiydd un dydd a bhtyddyn o amser, yn ol yr hen arfer, 
gallasai y beirdd deallus o fewn y pedair talaith lunio dosparth deilwng 
i'w derbyn, parth prif ansawdd angen a braint yr amrywiol Golomau 
Cerdd; ac ni buasai achaws i brydyddion yr oesau canlynol, o hynny 
hyd heddyw, ymlusgo drwy y purdan dibwyll o boeni eu ymenydd i 
lunio Gorche3t y Beirdd, Tawddgyrch Cadwynog, Cyhydedd hir, a'r 
cyffelyb. Ond o herwydd brys y Lly wydd, D. ab Edmwnd a gyfansodd- 
odd bedwar ar hugain o fesurau, rhai hen, rhai newydd, ac eraiH yn 
gymmysgryw, a gwobrwywyd ef 4'r Gadair. Ni fynnai Llawdden j 
camrwysg o ddiarddelu yr hen Dri-ban Milwr er mwyn gosod yn ei le 
Orckest D. ab Edmwnd, yr hwn fesur a alwai Llawdden, o ddiystyrwch 
arno, yn 'Don Deuar.' * * * 

Nid yw tair rhan o bedair o'r pedwar ar hugain mesurau brys Caer 
Fyrddin, ond naill ai rhai wedi eu benthycio, dan enwau eraill, o'r hen 
Ddosparth ; neu ynte rai newyddion, heb un nod angen gwahanolryw* 
Ymhlith y rhai a ledradaidd fenthyciwyd dan orchudd enwau eraill, ac a 
ailwaenir, fel defaid ar gyfeiliorn, wrth eu nod angen, canfyddir y rhai 
canlynol: 1. Y pumed Gorchan ar y Gyhydedd wastad, a enwyd Cyhyd- 
edd fer, a thrwy hynny wneyd yr hen 'Benill Gorchan bedryfan o'r 
Gyhydedd Wastad' — wyth sill, yn fesur gwahanolryw. 2. Y chweched 



Digitized by Google 



ANSAWDD PEDWAR PENILL AR UGAIN. 



59 



Gorehan ar y Gyhydedd draws — wyth sill, a enwyd Cyhydedd nawbanf 
er mai pedwar ban naw sillafog sydd yn y penill. Ei gynenw yw ' Gorchan 
bedryfan o'r Gyhydedd draws/ 3. Un o'r moddau Cynghawg, a enwyd 
Clogymach ; hynny yw, dwy linell o Draethodyn ar y Gyhydedd was tad f 
a math o Huppynt yn glynu fel oynghaf wrthynt, yw Clogyrnach D. ab 
Edmwnd. 4. Ban Cyrch a enwyd Awdl Gywydd. 5 — 10. Cynifer o 
jywiau Cynghawg, a enwyd Cyrch a Chwta, Gwawdodyn byr, Gwawd- 
odyn hir, a Hir a Thoddaid, a Thawddgyrch Cadwynog; ac felly o un 
hen fesur gwnaed pump neu chwech newyddion. 11. Ynglyn — o ddau 
ryw; gwnaed Unodl Grwea o ' Unodl Union,' wedi ei droi a'i ben chwith 
i fjrny; a byr a Thoddaid o ryw arall. 12. Cadwyn Gyreh, a enwyd 
yn Gadwyn fyr. 13. Huppynt — Un nod anghen sydd i'r mesur hwnt 
gwnaed dau fesur o hono yn Nghaer Fyrddin. Ond nid ydynt ond megis 
dau gyw o'r un wy. Wrth yr Hen Ddosparth gellir amrywio Huppynt 
i rifedi braidd annghoeliadwy o foddau. Nid yw ' Gorehesi y Beirdd,' 
fel y gelwir, ond math o Huppynt Uwyr wael a ift-orchest. 

Nid yw Awdl yn enw un mesur hunanryw. Nid oes onid un Cywydd 
ym mhlith y pedwar ar hugain mesurau : nac ychwaith onid un Ynglyn, 
er bod pump neu ragor o rywiau ynglyn. Nod angen y mesur hwn yw bod 
y naill fesur yn nglyn wrth fesur arall, megis Cywydd wrth Doddaid Cwta ; 
ac o hyn y tardda yr enw Ynglyn, Nid yw y nod angen yma yn perthyn 
i fesur proest; pa ham gan hynny y dywedir l Englyn proest?' Nid yw 
proest, Ynglyn; mwy nac yw llyffant Cors Fochno yn frithyll Llyn 
Ogwen. Braint y mesur proest yw llunio y bannau o saith i naw o 
8illau yn y Gyhydedd, yn ol rhyddid ewyUys y Bardd awenbwyll, a rhif 
a fynner o fannau o bedwar i saith." 

x "£glurer yma deithi a theOyngdod amrywiol y ddwy Ddosparth 3m 
ddammegol — cyffelyber hwynt i ddwy Goedwig wahanol. Anianyddion 
a ranant goedydd a llysiau yn deuluoedd ; teulu y dderwen yn dwyn 
mes, teulu y ddraenen wen yn dwyn ogfain, &c., &c. Plannwyd pedwar 
pren ar hugain o wahanol rywiau yn nghoedwig yr hen Ddosparth, a 
dyfaler bod helyg o amryw feth yn gwneud i fynu un teulu helygog. 
Gwyddys bod yn eu plith helyg llwydion, tner helyg, helyg breuon, helyg 
gwydnion, helyg Babilon, &<5. ; er hynny helyg ydynt oil; ac os digwydd 
i un o honynt grwydro a thyfu yn bren yn mhlith llwyfain neu fedw, er 
hynny gwyddys wrth ei blodau, ei dail, &c. mai helygen ydyw. FeUy 
hefyd am y tri phren ar hugain eraill yn nghoedwig yr hen Ddosparth ; 
adwaenir pob un o honynt wrth eu nod anghen, eu man-gent, yr hwn ni 
pherthyna i un teulu arall. 

Bellach ystyrier y dull a gymmerth Dafydd ab Edmwnd yn Eistedd- 
fod Caer Fyrddin (1451) i blannu ei goedwig newydd ei hun. Cym- 
merodd dderwen o'r hen Ddosparth, ac a'i plannodd yn ei Ddosparth, ac 
a'i galwodd ar ei henw ei hun, Derwen — 4yna un mesur; cymmerodd 
dderwen arall, ysgythrodd ei brigau, ac yna rhoddes ami enw Onnen — 
dyna yr ail fesur. Cyfarfu ag Eithinen y mynydd— efe a'i gosododd 
yn ei goedwig, ac a'i galwodd Cedr-wydden ; ac i fieren y rhoddes yr 
enw Olew-wydden: ac felly yn y blaen, nes 3m mhen naw diwmod yr 
Eisteddfod yr oedd ei ddiwidrwydd ef wedi hela 3m nghyd bedwar ar 
hugain o enw an mesurau, heb fod o honynt oil namyn saith yn dwyn eu 
nod angken gwahanryw." — G. Mechain. 



Digitized by Google 



60 



ANSAWDD A GWBRTH yR HEN BBOSPARIH. 



GweUr with a nodwyd i D. ab Edmwnd ffurfio ei bed war roesur ar 
ugain yn fyrbwyll yn nyddiau yr Eisteddfod, a gellir rbanu ei Ddospartb 
yn ddau deulu ; sef yr hen fesnran dan enwau newyddion, heb wabiKn 
iaethu rhwng rhyw ac ansawdd mesur a hyd * lied pen!}}; a meaurau 
newyddion clo can* clicied o'i ddyfais ei bun, y rhai nid ydynfc wedi y. 
cwbl ond anffurfiadau diffrwyth, crebachlyd, bpngam, a gwargam, p hen 
deuluoedd Patriaxcbaidd y Ddosparth gysefin* 

Yn awr, os oes y fath a pbedwar inesur ar ugain yn bod, rhaid mai 
ben Ddospartb Morganwg sydd yn feddiannol arnynt, o herwydd y maa 
Dosparth Gwynedd yn un gymysgfa o afreojeiddiwch a pkenbletb— yn 
ofer a diansawdd yn ei elfenau cyntpfig, ac, yn wir, beb gyntengion 
atbronyddol yu seiliau iddo — yn cajngymeryd y rbieni am y plant, a'r 
plant am y rbieni, beb wabaniaetbu rhwng unigolion dinod & pbenau 
cenedl urddasol, mal pe y tybid nad oes modd cyfleu Uinellau, a chyd- 
oaod gep-iau a sjllau ond mewn pedwar ar ugain o wabanol ffyrdd ! 



PEN, VI. 

ANSAWDD A GWERTH YR HEN DDOSPARTH. 

Dylid chwilio a deall egwyddorion yr Hen Ddospartb farddawl fel 
ben gywreinbetb Uenyddawl, a chofarwydd arbenig o athrylith yr ben 
feirdd goleubwyll, pe na byddai ynddo unrhyw deilyngdod mewnol a 
chynhenid. Ond, fel y sylwir yn y " Rhagddarweiniad " i Gyjrtnaeh y 
Beirdd, yr ydym "yn gyflwyr ddyledus i Feirdd uchelfryd dttwydbwyU 
yr ben Gadair bonno (Cadair Tir Iarll) am gymmaint ag y sydd yn 
gadwedig, ar gywir sail, partb addysg ar Farddoniaetb a mydryddiaeth 
Prif Feirdd Ynys Prydain. 

Rhai a haerant, fe allai, dann gynhyrfiadau eiddigedd, mae yn amser 
Eisteddfod Caerfyrddin, cylch 1450, y dyfeisiwyd Barddas Morganwg, 
a'i Uenoriaeth cyssylltiadol, gyntaf. * * * Er cymmaiat dadwrdd y 
fath ddeilliaid coegdyb, ceir tystion goleubwyll, eglurfawr, yn yr oes 
honn, er iddynt gael eu begwyddori yn ol rheolau Dafydd ab Edmwnd, 
yn awyddus i gyfaddef purdeb gyssefin y Ddospartb honn, yn ol prif 
ansawdd a gofynion Cerdd Dafod. Gyda'r blaenaf o'r Beirdd a'r Dysg- 
edigion crybwylledig, enwaf y Parcbedig Bencerdd, Walter Davies, y 
Parch. John Jenkins, o Geri, swydd Drefaldwyn, y Parch. William J. 
Rees, o Gascob, a'r Parch. Dafydd Richards, Llansilin." — Iolo Mor- 
yanwg. 

Ac fel y sylwa Ab Iolo, "Mae Traethawd Saesneg y Parch. Walter 
Davis, ar Wabanol Ansoddau ag Anghenrheidiau Dosparthau Caer- 
fyrddin a Morganwg, yn amlygu'r gwirionedd yn deg, gann ddangos, 
yn dra chelfydd,. cymmysgedd annbremus, a cbamsyniadau mawrion y 
naill, yngbyd ag Egwyddorion a Gofynion cywirsail y Hall." 

O ran barn ac awdnrdod Eisteddfod a Gorsedd, mae y ddau 
Ddospartb yn gyfartal, er Eisteddfod Caerfyrddin yn 1819, un o ddyb- 
enion yr bpn oedd "dwyn o yr encudd a'r diHant eilwaitb Farddoniaetb 
gyssefin a Gwybodau Cymruaidd eraill. Ae yno yn erwynebawl Iolo 




AflTf MHM> A OWIRTH VB HIN ftPOftTAftTH, 



6! 



Morgaawg, Etteaer William*, Daniel Ddu o Geredigion, Dewi Bflin, 
Rhobert Nantglyn, Hywel Glandyfroedd, Gwilyn* Morganwg, ac eraiU 
gyda hwyn*, yn Feirdd wrth Fraint a Defawd Beirdd Ynya Prydain. 

Ac yn yr Eisteddfod, ymhtith pethau eraiU a ddarweiniwyd dan j$r 
tyriaeth, y barnwyd yn unfryd unllais, heb nag na gwrtheb na Uaw na 
thafawd, bod Rhekhiadau Cerdd a freiniwyd yn Eisteddfod Caerfyrddin, 
yn y fl. 1461, dan enw y pedwar mesur or kugoin, yn cyfyngu Awen y 
Bardd o fewn llyffetheiriau rhy gaetbion ; a bod, 3m rby fynych o yr 
aehaws, lynwyr a rhwyddineb iaith yn cael eu hoffrwm ar aUawr gwag- 
orchest egwanbwyll a dian&awdd. Herwydd byn, bam yr Eiateddfod 
boa ydyw — bod o byn allan Ryddid i Feirdd Ynys Prydain gyfanaoddi 
Caniadau ar y mesurau mwyaf teilwng a chyfadda* i eu testunau ; ac 
na byddo rhagUaw wahaniaeth o bartb tejlyngdawd i ei raddi i fesurau 
jrr nn Ddoaparth, na'r ben na'r newydd, ragor neu uwch na eu gilydd; 
ond bod urdda* Cerdd neu 'AwdT uwch eraill, i gael ei farnu wrth 
gymmwyiliadau aynwyr, a phwyll, a chynghanedd rywiog a diledryw f 
yn hytracb nag wrth amrywiaeth mesurau." 

Gwelir wrtb yr byn a ddyfynwyd etsioea fod ein Cerddfeirniaid enw- 
ocaf, yn Ngwynedd a Deheubarth, yn uno i gpllfarnu yr hyn a elwir yn 
gyffredin yn bedwar mesur ar ugain. Pa le, gan byny, y ceir ben bed- 
war mesur ar ugain gwirioneddol Beirdd Ynya Prydain? Atebaf; ceir 
hwynt yn Nghyjrinach y Beirdd yn fwy cryno a chelfyddgar nac yn un 
man arall. Ni pbetruaaf ddywedyd ry argyhoeddiad, aef mai dyma yr 
nnig byfBbrdd-lyfr barddonol o werth mawr tydd genym yn yr iaith 
Gymraeg. Pethau diweddar ac arwynebol, yn fy nhyb i, yw ein llyfrau 
eraill gan mwyaf; ond y mae bwn yn weddiU diangol o ddoethiueb a 
chelfyddyd ben athrawon gloewddyag y cynoeaoedd, Nid newydd-beth 
a gynnyrcb yr unfed, neu yr eilfed ganrif ar bymtheg, fel y lied aw- 
gryma Davies yn ei Mythology of the British Druids, yw Cyfrinach y 
Beirdd; oblegyd yr oedd eilun o bono, neu yagrif-lyfr o'r un enw, o 
leiaf, yn Llyfrgell glodiawr Hengwrt, yn y flwyddyn 1658, wedi ei ad- 
ysgiifiaw gan Robert Vaughan, Yaw., yr bynafiaetbydd enwog, o lawya- 
grif Gutun Owain, cyfoeawr a ohymydog D. ab Edmwnd; ac y mae 
eyfysgrif pedwar plyg o bono jrn awr yn myag llawyagrifiau IJansilin, 
yn Llanfbrdaf, debygid. 

^Gellir gyda cbymmwytder cyfiawnfarn," ebai lolo Morganwg, 
"gyfrif y Traethawd hwnn ar Farddoniaeth Gymraeg, a ll&ifeiniiadaetfe 
mydryddawl, fid aeren y wawr, yn cyboeddi torriad dydd y cainwybodau 
i'r Iaith Gymraeg; dydd gwynfydawl 1 i waagaru caddug gwrthfrefi) ; 
dydd beulrhed gloywddysg a dyagkerder awenyddiaeth J M 

Dicbon y gwrtheba rhywrai fod Cyfrinach y Beirdd yn wallug a di T 
fygiol o ran trefh ddoaparthus ac eglurder atbrawiaeth, a bod yr ben 
Iolo yn rhy benboeth a mympwyol o bJaid yr ben Ddospajrtb» ac yn 
ddallbleidiol a rbagfarnllyd yn erbyn D. ab Edmwnd a'i erfll; o&d gan 
na ddadjeua neb fbd lolo a ? i Gyfrimeh yn berffaith a difai, eaniat£jr fed 
rhyw radd o wirionedd yn y gwrthebion; er byny ni feddwn un eyd^r 
ymgeisydd a all honi hawl i gyatadleuaeth i Chyfrinach y Beirdd P fow*h 
hynafiaeth a theilyngdodL Gwir fod lolo yn flaenllym a nunipg yn fii 
aylwadau, M y mae yn hawdd iawn i'r dynion goreu o ran tote*! ft 
thymher fyned yn ddjgon difeddwl drvg; ond awgrymocty fwy iar 




62 



ANSAWfcD A OWiRTH YR HEN DDOSPAETHi 



waith fod He i ddiwygio Dosparth Morganwg, a bod ereill yn addas Tt 
gwaith, mal y dengys y dyfynion dilynol;— ■ 

"Odid, o iawn ddefoyddio, nas gellid Trefh a Rheolau ar Feirdd a 
Barddoniaeth a fyddai'n well, a mwy cyfaddas i gyflwr gwybodau llen- 
oriaeth, y sydd yn awr, per ymroddid i hyny, ag odid na chaid defhydd- 
ion tuag at y cyfryw ddyben, mwy neu lai, ym mhob an o'r Dosparthau ; 
ag, fe allai, ym mhlith fy meddyliau gwasgaredig innau, pa rai ydynt 
dann gadw." i 

Ac mewn He arall efe a ddywed,— " Pei cymmllid yr noil fesurau 
amrafaelion a welir 3m ami yng ngwaith Hen Feirdd gwir awengamp 
Gwynedd, a'u trefnu'n reolaidd herwydd rh3rw ag arisawdd, yn Gwlwm 
neu Ddosparth gelfyddbwyll, nid mawr y byddai'r gwahaniaeth rhyng- 
thi a Dosparth Morganwg, ag fe allai y byddai'n well, yn gymmaint a 
bod mwy o wir oletini gwybodaeth ym mhob celfyddyd a rhywiogaethau • 
dysgeidiaeth, am danom yr oes honn, yn des haf cannaid, nag a welwyd 
yn yr oesoedd y cynnullwyd, y deallwyd, ag y trefhwyd Dosparth Mor- 
ganwg. 

Ymroed rhyw ddyn goleubwyll at hynn o waith; Beirdd Powys! y 
mae rhai o honoch wedi rhoi Haw ar y gorchwyl, ewch rhagoch." 

Yr oedd Iolo yn awyddus iawn am i'r pentwr gael ei nithio yn deg 
yn ngwyntyll beirniadaeth drylen, a hyny gan rywrai cymhwys, mal y 
dengys y sylw canlynol ; — " Da iawn fyddai rhoi pennau cyfiawnbwyH 
yng nghyd yn awel awen oleuserch, er bwrw ar esgyU hoU wyntoedd yr 
wybren yr hoU goegfesurau, a chyda nhwy Gorchest Beirdd Deio PwU 
Gwepra, a'i Gadwyn fyrr hefyd, fal a'u chwythid ymaith, dros fyth, 
gyda phob oferdod arall, i eithafbedd coll ac anghof, lie bydd enw Daf- 
ydd ap Edmwnt, ac enwau pob un o'i Faccwyon cibddeillion, cyn bo 
hir." 

O Eisteddfod Caerfyrddin yn 1451, pan gadeiriwyd Dafydd ab Ed- 
mund, hyd Eisteddfod Caerfyrddin yn 1819, pan gadeiriwyd GwaUter 
Mechain, pedwar penitt ar ugain D. ab Edmwnd oedd unig rheol war* 
antedig Cerdd Dafbd, i'r beirdd Cymreig farddoni arnynt; a dysgu ini 
gyfansoddi y cyfryw benillion yn rheolaidd yw yr unig hyfforddiad, o'r 
braidd, a gawn gan ein hathrawon Gwyneddig. Yn erbyn y fath wag- 
orchestion diansawdd a Mynachaidd yr ysgrifenai Iolo mor flaenllym a 
diarbed. Tybia rhai, mae yn wir, nad oedd efe nemawr o gyfaill hyd y 
nod i'r gynghanedd, canys dywedodd unwaith, "nid ymarferais, eithr 
o ddamwain, a'r eynghaneddion barddoniaidd, aehos eu bod yn caethu'r 
synwyr, yr ymbwyll, a thrwy hyny'r gwirionedd." Ond tebygol y 
dylid cyfyngu y sylw yna o'i eiddo at gyfansoddiad ei farddoniaeth gys- 
egredig, sef ei Salmau a'i Hymnau. 

Y Dr. W. O. Pnghe, yn ei Ragdraith i Farddoniaeth Llywarch Hen, 
a ysgrifena am egwyddorion sylfaenol Cyfrmach y Beirdd, fel hyn ;— 
" Talodd y Beirdd ayhr mawr i fftirflad eu Rheolau Barddonol, a dygas- 
ant hwy i gyflwr uchel o berfieithrwydd yn foreu iawn ; oblegyd Can i 
oedd y cyfrwng yn gyfrredin drwy ba un y cadwent ddygwyddiadau 
hanesyddol mewn cof, ac y dysgent ddyledswyddan moesol a chrefyddoi 
i'r bobl. * * * Gyda golwg ar yr hyn a nerthyna i reolau Cerddfeirn- 
iadaeth a mydryddiaeth, maent yn hynod o gywrain a gwreiddiol ; ac 
nid oes perygl mewn haeru eu bod mor gywir a dim a eilir ei ddangos 




GOLWO GYMHARIAETHOL AB T DDAU 0DO8PA&TH. 63 



mewn unrhjrw iaith; canys ni ddilynodd neb anian gyda mwy o agos- 
rwydd. Cynnwysir hwy mewn deg o benau, nid amgen, * Yr laith 
Gymraeg; Dychymyg a Chrebwyll; Amcan a Diben Cerdd; Rhyw ac 
ansawdd cyfiawn fyfyrdawd ; Trefh o barth Ymddwyn ; Trefii ar gyf- 
iawn Ddyfalu; Amlder Deunydd a Dychymyg; Trefh ar Ganiadiaeth, 
o barth ban, awdl, penill, oyrnghanedd, ac acan; Gwirionedd; Rhywiau 
Cerdd, herwydd sylfon, crebwyll, achaws, ac ystyr; wyth ryw y sydd ; 
Cerdd fowl; Cerdd faneg, neu Haneagerdd; Cerdd Addyag; Cerdd 
Anerch; Dyfalgerdd; Cerddalargwyn ; Gogan, neu Ddychan a Sen; 
Hawl ac Ateb.' " 

Ar yr egwyddorion cywirsail uchod y mae hen athrawiaeth fanylgraff 
Cyfrinach y Bevrdd yn seiliedig. Caiff y Doetbawr Pughe fyned rhag- 
ddo yn mhellach i egluro mewn pa beth y mae y pedwar mesur ar ugain 
cynnwynol yn gjrnnwysedig ; — " Rhanai y beirdd eu Rheithiadau mydr- 
yddol i naw Gorchan, neu Gybydedd>— dyna gynelfenau cerdd, neu y 
prif egwyddorion, a phymtheg o Adlawiaid, neu egwyddorion cyfan- 
sawdd, y cwbl yn gwneyd Pedwar ar ugain; i'r rhai y gellir darym- 
chwel pob amrywiaeth diehonadwy, a phob cymhleth o fesurau, mewn 
unrhyw iaith." 



PEN. VII. 

GOLWG GYMHARIAETHOL AR Y DDAU DDOSPARTH. 

"A barnd 3m ddiduedd rhwng yr hen ddosbarth a'r newydd ar Gerdd 
Dafod, hyny yw, rhwng y ddosbarth gysefin a dosbarth D. ab Edmwnd, 
ymddengys, debygem, fod y flaenaf yn rhagori o ddigon ar yr olaf, — 

Yn gyntaf, Yn naturioldeb ei hansawdd, lie y cynnwysa naw gorchan, 
neu naw cyhydedd, 3m amrywio o bedeir-sill i ddeuddeg-sill, yn nghyda 
rhyddid i amrywio nifer y banau yn y pennillion a wneler o bob un o'r 
colofhau hyn. Prin y gwnai natur ddygymmod a theirsill mwy nag & 
theirsill ar ddeg 3m golofh cerdd : nid da y goddefai, ar y Haw arall, ei 
chyfyngu yn orfodogol i ddegsill. O'r prif golofnau hyn y tyf yn natur- 
iol drachefn bymtheg gogolofh, neu fesurau adlaw, y rhai nid ydynt 
amgen na phymtheg modd o amrywio y naw gorchan yn eu gosodiad 
mewn pennill. Gwna y rhai hyn, gyda'u gilydd, nid pedwar pennill 
ar hugain, ond pedwar ansawdd ar hugain, o ba rai y gellir treiglo am- 
rywiadau aneirif, braidd, o bennillion a mesurau, yr hwn ryddid a elwir 
yn nod braint y mesur, a'r holl amrywiadau h^, un ac arall, yn dwyn 
arnynt nod gwreiddiol yr ansawdd o ba un y treiglwyd hwynt, yr hwn, 
o herwydd hjrny, a elwir yn nod anghen y mesur. Felly nid oes na 
sillau mewn ban, na banau mewn pennill, nad ellir yn gyfreithlawn 
ymarfer lliaws o amrywiadau arnynt tra y cadwer nod anghen y pen- 
nill, sef cydberthynas cyfartal ei holl ranau. 

Yn ail, Rhagora yr hen ddosbarth yn ei ckelfyddgarwch, lie y deillir 
ei holl gangenau o ychydig o brif ansoddau, y caniateir eu llawn gylch 
o dyfiant, ac y gellir eglur drem a dosbarth ar y cwbl yn gyson a'r 
elfenau cynrywiol. 

Yn drydydd, ac yn arbenicaf, Rhagora yn ei rhyddid, yr hyn a 




64 



GOLWG OYlfHAaiAETHOX AB T PDAU DDOSFARTHi 



ddatigoswyd eisioes yn yr amrywiaeth dirfawr a ellir ar bob un cfr 
mesufau heb droseddu rheolau y ddosbarth mewn un modd, tra y eadwer 
y nod angben ddywededig. Er anghrain% gwetir yn NyhyfHnaeh y 
Beirdd, dri ar ddeg ar hKgain o foddau ar Huppynt, tra nad oes yn 
nosbdrth D. ab Edmwnd ond dad fodd arno; a'r un peth a eJHt ddy- 
wedyd am y mesurau eraill i raddau mwy neu ki. 

Mae yn beth nodedig fod y beirdd Cymreig, yn yr oes hon, yn rhedeg 
6 nn eithafedd i'r Hall, o gaethiwed ajfyng y pedwar mesur ar bugain i 
benrhyddid digynghanedd a diodl y m&tur a elwir yn bryddest. Deilha 
yr annosbarth yma, efallai, oddiwrth beidio mabwysiadu yr ben gyfuri* 
drefh gysefin fel safbn ein prydyddiaeth, yr hon ar yr un pryd ag y 
gofyrta gynghanedd ddiledryw, a ganiatd befyd nnrhyw amrywiad d 
fesuf a alio meddml y bardd ddyabymygii next ei awen chwennyeh."— - 
Traethodydd, londutr, 1850. 

Gellir chwanegu at y nodion udhod i D. ab Edmwnd dafltt y naw 
Gorchan allan o'i dddsparth, a mabwysiadu eaith Cyhydedd yn lb naw* 
a chau y rhai hyny allan o fod yn fesurau nefyd, er y gwyddom yn dda 
nad oes modd rbagori ar felysder penill Gorchan! yn enwedig ar yr 
birion golofhau. 

Mae i'r awen Gymreig naw o blant, a phymtheg o wyrion — aeth y 
plant yn naw patriarch, a'r wyrion 3m bymtheg cenedl. Ei phlant yw 
y Gorchanau, a'i bwyrion yw yr AcQawiaid. Mae pob un o'r rhai hyn 
yn sylfaenwr cenedl, neu lwyth o fesurati* ac adwaenir pob cenedl wrth 
ei nod angben ( mark of inherence J, sef ei man-geni neillduol ei bun; 
gall y penillion fod yn aneiiif, eithf his gall fod mwy na pbedwar ar 
ugain o dylwythau gwreiddiol, neu benau cenedl. 

"Er y gall mesur feddu deg neu ragor o amrywiadau prydferth, eto 
ceidw yn mhob un o honynt y nod angben, man-geni y teuhi y perthyna 
iddo. Mae y mater yn mhell iawn o fod fel hyn yn nosparth newydd 
Caerfyrddki \ mae y cwbl yno yn un gy mmysgfa; cymmerir y llwythau 
am unigolion, ac unigolion am y Uwyth yn ddiwahaniaetb. Heblaw y 
nod angben a ffurfla y gwahaniaeth gwreiddiol yn nghyfansoddiad pob 
un o'r hen Reithiadau, mae yno beth arall hefyd, yn seih'edig ar arferiad 
cyn cof, a elwir Braint y mesur, neu mewn geiriau eraill, braint neu 
ryddid y bardd wrth gyfansoddi; megys yn rhai o'r Rheithiadau nid 
yw yn gaeth i'r nifer o sillau yn y ban ; mewn eraill, nid yw yn rhwym 
i rif y banau 3m y penill. Ni chaniat6ir y fath freintiau yn Nosparth 
newydd Caerfyrddin, ac nid yw y fath nodau anghen yn adnabyddns; 
ond rhaid i'r bardd glunhecian a chrychneidio fel y gallo yn llyffetheir- 
iau mydryddiaeth." — G. Mechain. 

Kodwn eto, er mwyn yr ieuanc anghyfarwydd, mai wrth "nod angben" 
y golygir yr hyn sydd hanfodol i'r cyfiryw lwyth o fesurau, — yr hyn a'u 
oyfansoddant y peth ydynt. Gelwir peth o'r natur yma, mewn rhes- 
yme^, yn ddull neu fodd hanfodol, ( essential mode J. " Braint y mesur" 
yw ei ddull neu ei fodd dam weiniol neu ddygwydiadol, ( accidental mode )* 
Yr unig fraint yn nosparth D. ab Edmwnd yw rhyddid i ddewis a fyner 
o'r oynghaneddion, am bob peth arall mae llawer o'r mesurau yn de- 
bycach i ddyrysglymau rhifyddol ( mathematical puzzle* J, na ohynnorth- 
wyon i'r Awen rydd, heblaw eu bod yn fyrion a dinrwyth i gynnwys 
unpeth ond barddoniaath Englynol. 




man in. 



RHEITHIADUR CERDD. 



RHAGNODIAD. 



Yr ydym yn y rhan hoti o'r Dafol yn dilyn Cyfrinach y Beirdd t 
(tudaL 48 — 79.) gan dalfyru, aralleirio, a chwanegu, mal y tybiasom 
yn addas ar y pryd. Dylid egluro rhai o'r geiriau, cyn myned yn 
mhellach, er mwyn yr anghyfarwydd : — Rheithiadur, Canon, Deddf, 
neu reol Cerdd Dafod. Gorchan, o gor, a ch&n, y brif gin; "the 
fundamental part of song" Adlaw, ail-law, rhywbeth o radd !s ; yma 
y me8urau cymhleth israddol a dyfant o'r Gorchan au. 



Naw cyhydedd y sydd, ac ynddynt y gwreiddia holl golofnau Cerdd 
Dafod. Cyhydedd yw y rhif o aillau a rodder mewn Ban, neu fraich o 
benill, er gwneuthur ei hyd; a hyn a fydd o bedair sill i ddeuddeg o'r 
cysefin Gyhydeddau. Y mae heblaw hyn yr ofer Gyhydedd, sef yr un 
deiraill, ac yn marn rhai yr un ddwysill ; eithr o'r ofer Gyhydedd nis 
gellir ffurfio Colofh a Phenill ar Gerdd rhag ei gwaeled. O'r naw 
Cyhydedd y daw'r Colofnau oil, ac am hyny y peth cyntaf i'w ddysgu 
parth Colofn a mesur, yw hydiau y naw Cyhydedd* " Naw cyhydedd, 
fal y mae yn awr yn Morgan wg, oedd yng nghylch haner mil o flynyddau 
yn ol, gan Feirdd G wynedd ; fal y mae'n amlwg wrth a ganlyn yn 
nechreu Awdl a gant Cynddelw Brydydd if awr i Fadawg Mob Mared* 
udd>— 



PEN. I. 
AM GYHYDEDD. 




66 



AH Y GOGOLOINAU. 



* Arddwyrgaf Naf o Nawran fy Ngherdd, > 

nawrif Angerdd, o nawryw Fann; 

1 foK Gwron gwryd Ogyrfan.' " — Iolo Morganwg. 

Dyma y naw Cyhydedd 

Yn gyntaf, y Gyhydedd Fer, yn bedeirsill. 

Yn ail, y Gyhydedd Gaeth, yn bumsill. 

Yn drydedd, y Gyhydedd Drosgk yn chwesill. 

Yn bedwaredd, y txyhydedd Left*, yn seithsill. 

Yn burned, y Gyhydedd Wastad, yn wythsill. 

Yn chweched, y Gyhydedd Draws, yn nawsill. 

Yn 8eithfed, y Gyhydedd Wen, yn ddegsill. 

Y& wythfed, y Gyhydedd Letts, yn unsijl ar ddegv 

Yn nawfed, y Gyhydedd Hir, yn ddeuddeg sill, 

Ond geilw Beirdd Gwynedd y llinell bumsfll, yn Gyhydedd Wen ; y 
llinell chwesill, yn Gyhydedd Las ; y llinell seithsill, yn Gyhydedd 
Gaeth; y llinell wythsill, yn Gyhydedd Draws; y llinell nawsill, yn 
Gyhydedd Drosgl; a'r Ih'nell ddegsill, yn Gyhydedd Hir. Mae gan 
Sion Rhydderch naw Cyhydedd, sef o deirsill i un sill ar ddeg. 



Y mae Pymtheg o'r Gogolofnau, neu yr Adlawiaid Golofnau, gan 
mai o honynt hwy y daw yr holl Adlawiaid fesurau, y rhai a dyfant fel 
canghenau oddiwrth y Cysefiniaid Golofnau. Dyma hwy yn ol trefh 
Cyfrinach y Beirdd: — 

Yn gyntaf, Ban Cyrch, neu Gyhydedd Gyrch. Colofh Prydain y 
geilw Einion Offeiriad, ac ereill, y Ban Cyrch, am mai yn Ynys Pryd- 
ain y cawd y deall arno gyntaf, medd efi. 

Yn ail, Toddaid, o ddeuryw, sef Hir a Byr. Toddaid Taliesin y 
geilw Ieuan Fawr ap y Diwhth y Toddaid Byr, sef Toddaid Englyn; 
a Thoddaid y Bardd Glas y geilw ef y Toddaid Hir. 

Yn drydedd, Triban Milwr, ar a fyner o'r naw Cyhydedd. 

Yn bedwaredd, Triban Cyrch, neu Driban Morganwg. 

Yn burned, Englyn, o amryfal rywiau, 

Yn chweched, Proest Cyfnewidiog, ar y Gyhydedd a fyner. Profest 
ei gelwir hefyd, am y safai gynt yn mraint gosteg yn rhagarwain yr 
Awdl, medd Dafydd Llwyd Mathew; Proest ei gelwir gan Feirdd 
Gwynedd; Prost gan Feirdd Cadair Dinefwr, sef Cadair Pendaran 
Dyfed, medd Ieuan Fawr. 

Yn seithfed, Proest CadwynodL 

Yn wythfed, Huppynt, neu Lostodyn, ueu'r Golofh Fraith. 

Yn nawfed, Cadwyn Gyrch, Hir a Byr yn Llyfr Einion Offeiriad. 

Yn ddegfed, Clogyrnach; Dull Cynddelw, neu Golofn Cynddehv, e» 



PEN. II. 



AM Y GOGOLOFNAU. 




AM AWDL, 



67 



gelwir gan rai yn eu Uyfrau, ache* mai Cynddelw, meddir, a'i dychym- 
ygoddu eithr gwelir Mesurau neu benillion clogyrnach yn ngwaith 
Beirdd a fuont bump neu chwech cant o flyuyddau o flaen Cynddelw. 

Yn unfed ar ddeg, Cynghog* 

Yn ddenddegfed* Llamgyrch, neu Awdl Ddwybig. 

Yn drydedd ar ddeg, Traethodyn. 

Yn. bedwaredd ar ddeg, Cywydd. 

Yn bymthegfed, Dffri $ neu Garol, neu Gan Arwest. Cerdd Deulu, 
neu Gerdd Deuluaidd, a Chan Arwest yr un peth ydynt; enwau gwa- 
hanred i'r un rhywogaeth ar Gerdd Daibd, herwydd arierion amrytal 
gwahanol barthau gwlad Gymru; sefei gelwir Can Arwest am ei bod 
ag erddigan, megys gwiig neu arwest am dani. 

Gyda y rhai hyn y mae ofer-gotofnau, neu y gwan-golofnau, gan nas 
gellir gwneyd cyfiawn Golofn a pherffaith fesur o honynt, rhag eu 
gwaeled; eithr arferir hwy yn nghymysg a'r Colofnau cedyrn a chyf- 
iawn mewn mesurau Adlawiaid, lie y byddant ar brydiau yn hardd a 
phereiddlais, yn enwedig mewn Ynglynion a Chynghogion, Dyma'r 
Gwan-golofnau : — 

Toddaid Cwta, neu Doddaid Englyn ; mae hwn yn gadarn mewn 
Mesur Englynaidd. 

Cykydedd Orllaes, neu Hwy na Hir, sef llinell dair neu bedair sill ar 
ddeg o hyd; gellir arfer hon ar brydiau yn brinwaith mewn Traethodyn, 
neu Glogymach, neu Gynghog, wrth achos; ond rhy laes ac anghryno, 
a throsgl, y bydd er Uunio Penill yn gyfangwbl arni, ac am hyny yn 
anghadarn ac anmherffaith ei bernir. 

Y Gyhydedd Gota 9 sef yr un deirsill; gwan ac an^helfydd ydyw, a 
rhy wael i wneyd penill arni; eithr arferir lion gan rai mewn Cynghog- 
ion, Clogyrnach, &c. Arferir Cyhydedd deirsill, a dwysill hefyd, yn y 
mesurau emynawl a nodir "8, 7, 3," a "2, 8." 



Mae Awdl, neu Odliad, yn un o brif berthynasau Colofn a Mesur. 
Awdl yw sain unllef y geiriau gobenydd, sef y geiriau diweddaf ar y 
banau. Mae gwrthwynebwyr y gynghanedd Gymreig, yn gyfiredin, yn 
addef y dylai diwedd y llinellau gydodli. Ond mae Young yn sylwi na 
tharanai y duwiau, ac na oddefent i'w Homer chwaith daranu un amser 
mewn Odl. Cytunir er hyny mai mantach iawn yw cerdd foelawdl yn 
Gymraeg. Mae seiri y mesurau rhyddion yn ddiofal iawn am Awdl 
gywir yn eu caniadau. Gpsodant Duw a byw, lliw a gwyw, llais a 
parhaus, gwaed a rhad, croea a nos, erioed a clod, &c, i gydodli, pe 
cydodlent hefyd. Gelwir y bai hwn yn "dwyllawdl." Mae deg rhyw 
ac ansawdd ar Awdl 

I. Umodl) lie Wr gobenydd yn unllef uasain herwydd llafariad a 
chydsain> fel hyn : Unodl Derchafcdig.-— • 



PEN. III. 



AM AWDL. 




68 AM AWDI. 

" Un peth sydd i'm blino, ac i'm clwyfo fel cledd, 
Ob casgla'i trwy weithio, heb huno mewn hedd, 9 
'Rwy'n ofhi mai arall, oer anghall yw'r wedd, 
A'i gwaria dan chwarau, a minau'n fy medd!" 

Huw Morrus fr Cybydd. 

Unodl Dysgynedig fel hyn :— 

" Uwch Dawr na ll£r ni bu gwfr garwach, 
Ni bu ar len daearen eu dewrach, 
Ni bu gw^r enwog, neb gywreiniach, 
Cof yw i'r oesoedd, na'u cyfrwysach." 

O. Mechain, fr Milwyr Rhufeinig. 

Hefyd gellir dodi yr acen dderohafedig a'r ddyagynedig yn gymysg 
mewn penill Gorchan fel y myner, megys; — 

"Anhael oedd eu helynt, 
Gwadu a gwerthu gwynt; 
A leddid ami oeddynt, 
A'u gwael gyflyriau gynt." 

G. Mechain, i Graeh feddygon, 

2. Cywyddawdh Ansawdd anghen yr Awdl hon yw un o'r geiriau 
gobenydd yn dderohafedig parth acen, a'r llall yn ddyagynedig, fel hyn : — 

"Crynwn oil, ai crino wnaeth 

Cyff derwen coffadwriaeth?" — H. Morrus. 

Neu 

"Da iawn os 'hed Awenydd, 

Yn uchel i'r awel rydd."— D. Ddu. 

Nid yw o bwys pa un o'r ddwy linell fyddo a'i gobenydd ar yr acen 
dderchafedig, neu ddyagynedig, os na fydd cynghanedd lusg; rhaid i'r 
lusg fod bob amser yn y llinell flaenaf: — 

"Nef, Amen, i bob enaid, 

A Duw i'n plith, da yw'n plaid." 

8. Brithoctt. Britbodl yw newidiad Awdl ar bob dwy fraith o Gerdd, 
fel y bydd mewn Cywydd, Traethodyn, a Dyrif. Mewn Cywydd fel 
hyn: — * 

" Persain feinsain gyfansawdd, 
Y galon dirion a dawdd; 
Ceir ystwyth sain y crasdant, 
A'r Ueddf fel y dileddf dant, 
Cydgerdd anghydgerdd yn nghyd 
A foddia'r ber gelfjrddyd."— D. Ddu. 

Ac yn gyffelyb ar y mesurau ereilL 

4. LhstodL Llostawdl, neu lostodyn yw cyfodliad llinellau llosgyrn- 
awg penillion, sef y drydedd neu'r bedwaredd, a'r chweched neu'r 



Digitized by Google 



AM AWD1. 



wythfed ; a'r bonfanau ar odl wahanol : megys mown Huppynt, a'i deulu : 
fel hyn; — 

"Dan ei boenau, a 9 i ddu loesau, 
Ar awr angau, er yr ingoedd, 
Bu i'w nerthu, a'i ddyddanu, 
Crog yr Iesu, Craig yr oesoedd" 

Daniel Ddu, Mar. y Parch. E. William*. 

6. Fforchodl; yr hon a fydd pan fyddo'r ban cyntaf a'r olaf mown penill 
yn unodl, a'r llinellau canol yn amryfalu, fel hyn, yn ddigynghanedd: — 

Daw'r anial eras fel Eden ardd,— 
Ffynonau ffrydiant felus win, 
A'r mel a dawdd o'r ceubren crin, 
A llifa'r llaeth, — a'r nef a chwardd, 

Yrhywogaeth yma o Awdl sydd yn Nyhlogymach D. ab Edmwnd. 

6. Cadwynodl; sef llinellau yn odli bob yn ail, megys marwnad 
Heber gan Alan ; ond gan fod y llinell olaf yn llama dros y tair nesaf 
ati, er mwyn cyfodli a'r ail, ac &'r bedwaredd, rhaid fod penillion y g&n 
hono yn cyfranogi o ansawdd Llamgyrch, neu Fforchawdl yn ogystal a 
Chadwynodl. Enghraifft ddigynghariedd: — 

11 Pan oedd ar fin ymado hwnt o'r byd, 

Cyn iddi Tiedeg i ororau'r gwawl; 
Meddyliwyf glywed nefawl leisiau'n nghyd, 

Yn ei chroesawi gyda chathlau mawl." 

Gutun Padam, Mar. Mrs. W. % Llanrug. 

7. Cyfnewid-broest, yw'r seithfed modd ar Awdl; a'r wedd hon ar 
Awdl a wna un o brif golofaau Cerdd. Yr un peth ydyw a'r Proest 
Cyfhewidiog cyfiredin. Canai L. Glyn Cothi y penillion a elwir Hir 
a Thoddaid ar odliad cyfnewid-broestiog, fel hyn: — 

"Cynnull air milwr canwyllau'r Melwaa; 
Cobia bob caswr, a bradwr brydus; 
Caead wyd, anwyl; cywad waed Einws; 
Gruflydd g^r ffawydd, groywffydd gorffowys ; 
Crist enwog ar grog, a'r gris, ca'i'th ddilyn 
Croyw'r aeth & gwerin crair yth Gawres." 

/ Or. ab Ieuan ab Mad. ab Gwenwys, o Gawres. 

S. Cadwyn-broest. Ansawdd anghen y modd hyn ar Awdl yw yr 
hyn a elwir yn Broest Cadwynodl yn gyfiredin. 

9. Cyfochr-awdl; sef Awdl ddwysill, yn cynnal unodl cyfiawn o barth 
cydsain a llaferiad, ar y ddwysill ddiweddaf o'r geiriau cyfbdledig, fel 
hyn;— 

"Glyw defoiai* EistedcJ/biatt, 

Eu huModau, a'u hynadon; 

Eu cynghreirtatf, a'u cyweiriau, 

A chadeiWaw uwch Awduron.— Gr. Owain. 



Digitized by Google 



V CYNGHANEDDION. 



Arferir y dull hwn o odli yn xwmfanau Huppynt pan fyddo ar jr 
man golofhau, megys yr " Awdl i Dduw," gun Fardd Nantglyn, ac yn 
enwedig gwaith beirdd yr unfed ganrif ar bymtheg; ac y mae y beirdd 
Seisnig hefyd yn hoffl odlau cyfochrawg yn gyffredin ; ond yr enghreifft- 
iau tlysaf o hyn yw caniadau rhyddion R. Ddu, yn y Wawr. 

10. Awdl gymysg; sef cymysg o J)roest ac Unodl; y sill olaf o'r 
banau yn UnocD, a*r sill nesaf ati yn Broestodl, fel hyn:— 

"JJyfn yw'm win i'm cain amcanion; a 

Hardd y banau'n aur dditeuion; t 

Geiriau'r heniaith gywair union u 

Ir i'w bywnerth ar eu bonion, o 

Hawdd y breiniant yn ddibrtnion, * 

Medr yng nglanwaith inydr Engfynion," y 
Morgan Gruffudd. 1660. 

Gwelir fbd y tnodd hwn yn gymysg o dalr Awdl, yr un-Awdl^ y 
broest- Awdl, a'r gyfochr- Awdl ; ond tybiwn fod mwy o gywreinrwydd 
nac o wasanaeth i'r Awen yn yr Awdl Gymy/g ; eithr cynnwyaa yr 
Hen Ddosparth bob modd dichonadwy, a gadawa i'r bardd awenbwyll 
ddewis y goreuon. Nis gellir odli ar amgen ansawdd a dull na'r deg 
uchod; ac nis dylid canu Cerdd Gymraeg yn ddiodl, fel y mae arfer 
rhai gwledydd ac ieithoedd, medd Barddas. 



PEN. IV. 
Y CYNGHANEDD10N. 

Ni fernir Cerdd Gymraeg" yn rhywiog, a blasus, a chetfydd, heb 
gynghanedd, yn yr oesoedd diweddar hyn ; eithr y n yr hen amser, nid 
oedd cynghanedd ond o ddarawain ; ond rhoddid pwys y ganiadaeth ar 
lafar, ac acen, ac awdl, sr bfiodol gyhydedd. Yd amser y Bardd Glas 
y gwnaethpwyd Barn ac Awdiirdod ar y Cynghaneddion gyntaf : a'r 
Beirdd ar ei ol ef a'u cyweiriant gan eu gwellhau, a'u diwygio, dan 
nawdd Tywysogion Cymru, a'r Pendefigion a ddaethant o waed y Tyw- 
ysogion, hyd yn amser /for gb /for ab Llywelyn q Faeshaleg, yr hwn a 
elwid Ifor Hael; ac eie a roddes Nodded Gorsedd a Chadair i Feirdd 
Cymru yn y Wenallt, He gwnaethant Raith a Dosparth ar y Cynghan- 
eddion, fal y maent yn awr; eithr yn Ngorsedd Caerfyrddin y gwa- 
harddwyd y Gynghanedd Bengoll, yn mhob man, ond mown paladr 
Englyn neu Doddaid Cwta. Dyna yr oil a wnaethpwyd o farn ar 
Gynghanedd y pryd hwnwyn Nghaerfyrddin. 

Tair cysefln ansawdd y sydd ar Gynghanedd, sef, 1. Cynghanedd 
Gydsain, neu'r Gynghanedd Groea; a'i phwys penaf a fydd ar y cyd- 
seiniaid. 2. Cynghanedd Unodl, neu'r Gynghanedd Sain ; a'i phwys 
penaf ar Ief unodl o gydsain a llafariaid. 3. Cynghanedd Gymysg, neu'r 
Gynghanedd Lusg, a elwir feDy o'i bod a'i phwys penaf yn sefyll ar 



Digitized by Google 



Gymysg o'r Gynghanedd Gydsoln a> un Unodl ; ac hetyd am ei bod 
yn unrhyw Gynghanedd yn ymltiftgo at arall, neu un yn Dusgo arall ar 
ei hoi. 

O'r Gynghanedd Gydsain y mae hyn a rjrwiau;— 

1. Croes rywfog derchafedig; gweler tidd yr orphwysfa fel hyn, | er 
dysgu'r Gynghanedd,— 

jDa/ri di JhA^Hil p/wys | haei yien, 
Awn far \ jw ei* y B&M. 

2. Croes rywiog ddisgyned%,~ 

Cynnal | cwy*ton~J?fAW<Zoi \ brydy&d. 
Cyff derwen \ «#a^wriaeth» 

Z. Croea anghydbwysj sef pfto fyddo'r orphwyefa'n ddejchafedig, a'r 
awdlyn ddwgynedig, fel hyn ;-- ; 

U» a'i gerdd \yny gwyrddsdt 
Yr bd gwyn | ar hy5 gweunydd. 

4. Croes o gyswllt; sef pan gyrcher cydsain o un sill at sill arall, er 
mwyn cynghanedd, fel hyn;^- 

Gwr a'i wisg | ar ei yjpwydd.. g-*-»g> — S' T ' S S- 

Gwenwynig \ a»»y«ol. g*n-n, — g-n-n. 

5. Croes goleddf ; sef pan fyddamwy o sillau un tu i'r orphwysfa, na'r 
Hall, neu ddwysill yn cynghaneddu as; un, fel hyn; — 

GwfeAfoedd [ yw «wawZ aAfysg* 
Hwyr p wlad | y GVeaJ ycfym. 

6. Croes n wreiddgol, ac nid bai ydyw, fel hyn : — 

Yno cefai* | y cy(beth. cef. cyf. 

7. Cynghanedd groes ganolgoll ; sejT Cynghanedd draws beirdd 
Gwynedd. ! Cynghanedd groes ganolgoll, neu groes droslam, a eilw rhai 
yn draws gynghanedd, sef pan fyddo sill neU. fwy o flaen yr orphwysfa, 
yn ateb i sill neu ddwy yn niwedd y ban; a'r geiriau coll yn y canol 
heb ddim yn ateb iddynt, eithr llamu drosfynt i gyrchu cynghanedd, fel 
hyn: — . . 

Duw ( sydd alluog a \ doeth, d, — d. 

Y gwr | a laddodd ei | yi. g, — g. 

Y wUwr | a'r gwallt ,1 melyn. m-i t —m-l. 
Deuwaw dawn \ ar y | dyn 4oeth. v d-»-<^— d-n-d* 

Ac fel hyn ar bob cyhydedd. 

8. Cynghanedd gadwynog; sef pan tytiAQ y groes t/r unodl yn ym- 
gadwyno y naill yn y Hall, fel hyn:— 



Digitized by Google 



T2 



T CYNOHANEDDION. 



Gwynfyd nef \% bywyd ni. 
Yw ir ddawn gwir ddaioni. 



yd-yd, — nef-ni. 
vr-fr t — dd-n-dd-n. 



0. Croes cadwyngyreh ; sef pan fyddo y gair, neu y sill, ar ddiwedd 
braich yn bengoll, herwydd prif gynghanedd y fraich hono, eithr yn 
croesgynghaneddu a'r un rhif o sillau, neu eiriau, yn nechreu'r fraich 
nesaf. Cynghanedd neillduol f Gadair Morganwg yw hon; a'r orau, 
meddynt, o'r holl gynghaneddion, er cynnal synwyr a gwychber ganiad- 
aeth ; a Thawddgyreh cadwynog y gelwir ; a rhai wnant ansawdd mesur 
o honi; eithr nid cyfiawnfarft hyny; am y gellir yn unwedd ansawdd o 
bob cynghanedd arall yr un gyrwydded. Enghraifft ar y Gyhydedd 
Wastad:— 

Clywai8 adlais odlau cynar 

Canau odiaeth cywion adar.-— Charles Bwtwn. 

Gwelir bod y gair "cynar," pi bengoll yn y ban cyntaf, eithr ar ddull 
Cyrch Toddaid yn croesgynghaneddu yn gydseiniog a'r gair "canau/* 
yn yr ail fan ; a thrwy hyny yn cadwyno y ddeufan yn nghyd. 

Enghraifft arall mewn penill Cadwyngyreh dyblyg gorchestol :— 



" Erfai wiwfardd, Ofydd diau, 

Da ei gampau, gwympaf Uufer; 
Loywfyg brif-fardd, brofwr geiriau 

Gwiwrym wreiddiau rhwyddiaith Gamer. 
Gemwaith doniau, dinam wawdiau, 

Ydyw canau'r cynon hoewber; 
Hybwyll odlau, ecQym bynciau, 

Bencerdd gorau gwyr eu harfer." 



Gwelir yn y penill cywrain uchod fod y gair cyntaf "erfai," yn cyngh- 
aneddu &'r gair diweddaf "arfer;" fod gair olaf pob Jlinell yn bengoll, 
ond yn croesgynghaneddu & gair blaenaf y Uinell nesaf ati ; a bod canol- 
eiriau pob ban yn cynghaneddu, megys, "wiwfardd Ofydd," "gampau 
gwympaf," &c. 

Arall. Traethodyn ar y Gyhydedd Hir : — 

"Daw'r Ganaan i waelion drwy gynen na toylwch, 

Ni welir un aelod yn ol o'r anialwch; 

Anwylion y rhyfel, yn l&n o'u hir ofid, 

O afon tir heddweh a yfant eu rhyddid ; 

Yr eiddil un eilwaith, ar ddelw'i Anwylyd, 

A wely yn dra buan, ei lonaid o'r bywyd." — R. Ddu Eryru 

Yr hyn sydd orchestol yn y llinellau uchod, heblaw Cadwyngyreh, yw 
fod pob ban yn cynghaneddu yn groes rywiog, ar ddull D. ab Edmwnd. 

Enghraifit arall ar ddull Beirdd Morganwg. Gorchaj* y Gyhyd- 
edd Hir: — 

"Meddyliau gwyr ifainc digrefydd eweh ymaith, 
A'ch a'mhwyll diofal, a'ch difudd oferwrfth, 



Arwyrain Detvi Wyn. 




T CYNOSANBDMO*, 



73 



Ofwriad y gakra hawdd girded yr effaith, 
Er koffed m dydd enyd oer a <&2ato eilwaith, 
HW ddolur yw diwedd a dial ynfydwaith, 
Nifedir y gweaiA ar ganol tir difidth, 
Traed hoffion amynedd sy'n myned at obaith, 
A'r tybiau'n tawelu'n Uonyddu'n Ikwn heddiaith." 

Dafydd oV Nant. 

Gwelir yn yr awdl hon gyrch unodl rhwng y gair diweddaf o un pen- 
ill, a'r gair cyntaf o'r peniU nesaf. Yr oedd anghen son fel hyn yn 
drylawn am y Gynghanedd hon, yn amgen nag am y lleill ; gan nad y w 
hon, fel cynghaneddion ereill, ar gyffredin arfer a deall, er ys llawer oes. 

Yr ail ansawdd ar Gynghanedd yw Unodl; a elwir Cynghanedd Sain, 
gan rai ; ond Cynghanedd Lusg yn Ngwynedd. Rhaid i'r Gynghan- 
edd hon fod yn ddisgynedig, fel y gallo y gair unsill, neu ddiwedd rhy w 
air tua chanol y llinell, unodli a'r sill olaf ond un yn y ban, fel hyn : — 

Gyr y gwarthi? o'r egin. eg — eg. 

Arfer Morgan yw canu. an — an. 

Gan y diaft ydd a'r aflan. mfi — qfl* 

Mae Bardd fynycha'n warddyn. ardd — ardd. 

Unodl o gyswllt : — 

Tywyn golatefiw hawZwen. aul-~aul. 
Arfer tZtfiffaith ar gerddm. erdd—erdd. 

PengoH yw unodl fel hyn : 

Dydd da i'r gog serchoy/ef. og — ogL 

Dylai'r gair fyddo yn odli a*r sill olaf o&d on, unodli &'r sill hwnw 
yn drylwyr, megys: 

CaraF William* bob amset. ams — ams> 
Aeth Efa/w a'r cyfanswm. ans — ans. 

Ac felly ar bob cyhydedd arall; eithr ar un a fo hwy nag wythsill, ni 
ddylid gosod y sill gyntaf o'r unodlaeth yn nesaf o flaen yr ail, rhag bod 
y rhan fwyaf o'r fraich yn ddigynghanedd. Ac ni ddylai y Gynghanedd 
hon fod ar y fraich ddiweddaf o benill, neu gwpl o Gywydd ; ac nis 
dylai fod ddwywaith 3m nghyd, nag yn nesaf at eu gilydd ar benill ; nag 
yn rhy ami yn unman ; can mai gwaelaf o'r Cynghaneddion ydyw ; eto 
7 mae arfer cyfaddas a'r Gynghanedd hem yn harddu rhai mesurau. 

"Dylai fod bob amser eillaf rhwng y gair llusg a'r brifodl; eithr nid 
da yw bod y gair llusg chwaith yn rhy bell oddiwrth y brifodl, sef y 
sillaf cyntaf o'r braich ; ac nid yw yn swniaw yn dda yn yr ail sill, megys, 

Tr&mtvy tros y wlad faith mwy ach. 

Mewn perthynas i'r gynghanedd hon, — 

•GeHir crybwyll am Samson,' 



Digitized by Google 



74 



Y CYNGHANBDD10N. 



hawdd yw eanfbd fod S yn jSarason, o gyfryw sain nes yw gyhyd a sillaf. 
Mot ddigynghanedd yw hon rhagor ylr un uchod, — 



Goronwy Owain oedd y pencampwr o barth arferiad y gynghanedd 
lusg. Pa nifer o honynt a geir yn ei holl waith heb fod sillaf, neu 
chwaneg rhyngddi a'r brifodl?" — Tegid. 

" Gwaherddir hefyd lusgo y sain o ddechreu y llinell, yn enwedig, os 
bydd y cyfryw linell drew saith sill, megys, — 



fel un berffaith, oblegid rhoddi yr y yn ei sain dywyll i ateb i sain eg- 
lur." — Gram. Caledfryn. 

Y drydedd ansawdd ar Gynghanedd yw yr un gymysg; neu fal y 
geilw rhai hi, y Gynghanedd Lusg; ond yn Ngwynedd, Gynghanedd 
Sain. Hon a fydd pan fyddo deuair yn y fraich yn unodli, a'r olaf o'r 
ddeuair hyny yn croesgynghaneddu yn gydseiniog a'r gair olaf o'r fraich ; 
neu ynteu 3m trawsgynghaneddu Ag ef. 

Yn y Gynghanedd hon t y cyntaf o'r ddeuair unodl a elwir y gtcant, 
a'r ail rhagwant; a'r rhan ddiweddaf o'r fraich a fyddo yn gydsain 
gynghanedd a'r rhagwant, a elwir gobenydd : a phan na bo geiriau can- 
olgoll rhwng y rhagwant a'r gobenydd, gelwir y Gynghanedd hono yn 
lusg rywiog, neu groeslusg; a phan fyddo geiriau canolgoll, llamlusg, neu 
dratvslusg, ei gelwir. Mewn Toddaid, rhaid bod y rhagwant ar y burn- 
ed sill, a'r gwant ar yr un a weddo'n orau o'r pedeiraOl cyntaf; eithr 
ar fanau cyffredin ni waeth pa le y byddont, cyd bo rhywiog y ganiad- 
aeth herwydd yr acen a'r gorphwysleoedd a wnant ar y banau. 

Croeslusg, — 



Kid gorchestol y cyfrifir y Gynghanedd hon ar y fraich olaf benill, 
neu gwpl, os ar yr acen ddisgynedig ; eithr ei harfer ambell waith with 
raid, er mwyn achub synwyr rhagorbwyll ; eto melus y bernir ami arfer 
ami ar gerdd yn mhob man arall yn nghymysg a'r cydsain-gynghan* 
eddion. 

Gynghanedd Lamlusg, neu Lhrauzdvsg, — 



Ni cheir o'n traroiry mtey&ch. 



Ron a ddaeth yma i'm Horn." — Oram. Tegai. 



Ac ni chymeradwyir cynghanedd lusg fel hyn, — 



Rhai o'r byd sy'n ynfydion, 



Dysg diadfotf yw sail swydcL ail-ail, — 

Cerdd o gaeadwerdd goedwig. erdd-erdd, — g-d-g-d. 
Ynfydio/i dylion diles. ion-ion, — dyl~dil. 



lAuryn ar niayn (uwch tawelgwr) doI, 
Seinier offer (tanllyd *e)raphiaid, 
A thirion eu tow (dros wyneb) y ftr. 




AH aYMMlAfe 



75 



Mae y Gynghanedd yn llamu dros y geiriau cromfachog yn y llinell- 
*u uchod. 

Terfynir y nodion ar y Gynghanedd, yn ngeiriau yr ysgrifenydd 
gwiwdlwB a melasber hwnw Mr. S. Roberta, o Lanbfynmair, pan y dy- 
wed am yr iaith Gymraeg fel hyn ; — 

" Y mae ardderchawgrwydd ei chynghaoedd mewn barddoniaeth yn 
ddihareb, a geilir dywedyd am dani y'ngeiriau y bardd, — 



D.S. — Nid yw y brasolwg uchod ar y Cynghaneddkm amgen na thal- 
fyriad byr o Gyfrinach y Beirdd; rhaid i'r efrydydd ieuanc ymgynghori 
yn mhellach a Bardd Nantglyn, Tegai, Caledfryn, Sion Rhydderch, 
dorian y Bardd, gan Gwilym Mai, ac yn enwedig y Rheolau yn leitk- 
adur Richards; mal y deallo egwyddpr y Gynghanedd yn drylwyr a 
pherftaith ; yn ngbyda darllen gwaith ein prif-feirdd, megys Goronwy 
Owain, Dewi Wyn, &c. 

" Hir einioea i'r Awenydd, 

A bocd hon yn rhodio'n rhydd." 



Ctmeriad yw yr un gydsain ar ddechreu pob braich o'r gerdd, neu'r 
penill, neu fagad o honynt, neu gadw llafariaid ar ddechreu'r banau. 
Cydsain gymeriad fel hyn : — 



"Goleuber nifer nifoedd — iV glwysder 
Gloyw ysdod niferoedd ; 
Gwawl iddynt yw eu gwleddoedd, 
Goleuni'r gair gl&n ar g'oedd." 

Samuel Jones, o Frynllywarch, 



Nid tor Cymeriad yw ban yn dechreu a llafariad yn mhlith ereill ar 
gydsain ; fel hyn : — 



" Llawer bron, am hon, yn Mhenardd — a hyllt 
Ail Esyllt wiw lwyshardd ; 
Llefain yw berf oferfardd, 
Llwyr wae! ni chwarae ni chwardd." 

D. ab Gwilym, Cof. am Angharad Hael, 



Nid tor Cymeriad yw H yn dechreu y ban, yn wahanol i lythyren 
ddeehreu y banau ereill. 



' Rhifir ei cherdd yn rhyfedd, — mae'n eiliaw 
Manylwaith eyfrodedd i 
P'le ceir iaith, & gwaitli teg wedd, 
Yn unodl a'i chynghanedd ?' " 



PEN. V. 



AM GYMERIAD. 




7* 



AM QTMBK1AD. 



Oellir newid y Cymeriad ar bob cwpl, oa myner, heb fbd bai; eilhr 
anghelfydd y bernir dwy gydsain wahanol yn dechreu y cwpl, gan y 
gweddai yn well arfer cydaiin. & llafariad, neu gydsain ag H. 

Cymeriad llafariaid yw dechreu pob llinell mewn deufan, neu benill* 
& llafariad, fal y myner. 

Cymeriad Cynghaneddol a fydd pan fyddo geiriau cyntaf banau pen- 
ill, neu gwpl, yn croeagynghaneddu, fid hyn:— 



Cyrch Gymeriad yw cyrehu galr olaf y peruD i ddechreu y nesaf ato; 
a hyn a wneir er cadwyno y penillion yn eu cyfiawn leoedd a'u cynnal 
yn eu hiawn drefh. 

Afreidiol ymhelaethu, gan fod y Gramadegau yn gyffiredin yn ddigon 
manwl ar hyn. Nidyw y Cymeriadau nemawr o bwys yn ngolwg 
Beirdd yr oes hon, ac anfynych y cenir arnynt Nid ydynt ynnno 
anhebgorion Cerdd Dafod, ac maent yn gaethiwus i'r synwyr a'r myf* 
yrdod. Diddadl fod Cymeriad yn gymhorth i'r cof, a dyna yr oil a 
ddywedwn o'i blaid; ac am hyny, debygid, yr arferodd Dafydd Gym- 
eriad Uythyrenol yn y Salm exix. 



" Can* bum yn Mryn CmaUt, 
Cwyno'r wyf aeVa yr aflt." 




EHAN IV. 



EGLURHAD AR Y MESURAIL 



PEN. I. 



SYLWADAU RHAGARWEINIOL. 



Cynnwysa y bennod hon amrywiol bethau anghenrheidiol i'w 
gwybod am y colofaau a'r meaurau, cyn myned i eghxro y Pedwar 
mesur ar ugain Cerdd Dafod. Cymerir yr amgyffiredion a*r geirwedd- 
au, gan mwyaf, o Gyfrinach y Beirdd. 



DOS. I. 

CYMHWYLLIADAU AR Y GORCHANAU. 

Cys urddolion o gyaefin anaawdd y bernir y Naw Gorchan, canya 
nid oes ond un brif anghen arnynt, sef Cyhydedd ar unodl; am hyny 
gelwir hwy yn Arddunogion, am yr voider aaaawdd tydd arnynt. 
Boneddicaf o'r holl fesurau yw y Naw Gorchan, am fbdcolofhau 
arddun a godidog yn blaenori y rhai eymhleth. 

Gogyfhrddolion yw y Naw Gorchan, a gogyfawch o ran bonedd 
ydynt. Gogyforddolion cydhawl ydynt, a chyfunhawl o fcenfydd 6u 
braint a'u bonedd. Rhifedi y banau ar Benill Gorchan yw o bedwar i 
un ar bymtheg ; a diflas a diles y bydd My na hyny# 

Harddwch ar Benill Gorchan y bernir diweddu y penill yn gywydd* 
awdl y ddeufan diweddaf. 

Ni chy&naoddir llawer o Benillion Gorchan ar y tafr cyhydedd feraf, 
gan amled yr odlau, ac anhawdded eynutL pwyll a sjnwyr arnynt ; an* 




78 



CYMHWYLLIADAV AR YR ADLAWIAID. 



hawdd cadw mesur a chynghanedd a chyflawn awdl ar benilKon a 
ddelont o'r cyfryw golofnau gan eu byred ; ac nid blasus a cherddber 
ganiadaeth yw y cyfryw benillion. Arferir y man golofnau fynychaf 
mewn mesurau adlawiaid, megys Huppynt, ac ereill. 

Cuddir y m&n golofnau yn yr bir golofnau, sef dwy o'r man dan ym- 
wasg mewn un o'r rhai birion ; sef dwy o'r fer mewn un o'r wastad, a 
dwy o'r gaeth mewn on o'r wen 9 a dwy o'r drosgl yn gyfymwasg mewn 
un o'r hir. A hyn o gymhwylliadau ar y Gorshanau, a'r arddun a 
chysefin golofnau, a'r gorau gan mwyaf ydynt, ond nid gorau ar oil. 



Adlawiaid y gelwir y penillion, neu y Mesurau Cymhleth ; a thyf- 
ant o gymysgu amryfal golofnau, gan lunio o byny un penill neu an- 
sawdd ar fesur ; neu ynteu o neillduoldefo awdl ; amry w o'r Adlawiaid a 
dyfant o ddull gosodiad banau ; ereill o osodiad awdl : a brithgolofhau 
y geilw rbai yr Adlawiaid, o acbos eu gwneutbur & dwy neu dair, neu 
ragor, o'r colofnau cysefin. Gwelir wrtb hyn fod amryfal rywiau o'r 
Adlawiaid; rhai o ansawdd cymhleth, fel Huppynt neu Lostodyn, a 
Chadwyngyrcb, ac Englynion, a Chynghogion, a Thriban Cyrch, a 
Ban Cyrch, a Chlogyrnach, &c. Adlawiaid Cymhlyg y geilw rbai 
bwynt, a Rhag-golofnau gan ereill. 

Adlawiaid o ansawdd a cholofh anmhlyg y geilw rhai Draethodyn, 
Cywydd, Triban Milwr, Proestiaid, Toddaid, Dyri neu Gan Arwest, a 
Thriban Morganwg ; ac anmhlyg eu gelwir, am nad o gymhleth neu 
gymhlyg ar fanau y deuant, eithr o neillduol gainc ar awdl neu acen ; 
a gelwir hwy yn gyfurddolion, a mesurau o gysefin ansawdd, canys un 
brif ansawdd anghen sydd arnynt, ac yn gyflwyr neillduol a digyfran o 
ansawdd mesur arall. 

Cyfurddolion o gymhleth ansawdd y gelwir yr holl Adlawiaid ereill. 
A phymtheg rhyw penill Adlaw sydd. 

Yr Adlawiaid a ddeuant oil o golofnau y Naw Gorchan ; ac am hyny 
y gelwir y Gorchanau yn ddyledigion gogyfurdd ; am fod yr Adlawiaid 
fel gweision dyled iddynt. 

Llawer iawn o ddulliau a moddau y sydd ar y rhan fwyaf o'r Adlaw- 
iaid, o herwydd byd a gosodiad penill, yn enwedig yr Adlawiaid 
Cymhleth, fal y gwelir with yr enghreifftiau yn nospartb pob un o 
honynt ; ond nis gelHr rboddi enghreifttiau o bob modd dichonadwy. 
Gall y bardd awenbwyll ffurfio modd newydd o benill, mal llunio llinell 
newydd o gynghanedd, ond iddo ddeall ansawdd y mesurau. 

Y mae tair Gogolofn, sef ofergolofnau perthynol i'r Adlawiaid yn 
unig: — 

1. Yr un deirsill. Nis gellir ffurfio penill Gorchan o hon, gan ntor 
fer a diffrwgh ydyw ; er hyny, rhaid ei chael weithiau yn yr Adlawiaid, 
roegys yn y Fforcljawdl ganl^ol: — 



DOS. II. 



CYMHWYLLIADAU AR YR ADLAWIAID. 




CYMMWTLtlADAU AR AMSAWDD PSMIZ.L. 79 

"Deffiro fenaid, defiro'n ufydd, 8 

Cod yn awr, 5 

Gyda'r wawr, 5 

Seinia ganiad newydd." 6 



2. Y Gyhydedd orllaes a genir mewn Traethodyn, Cynghog, a 
Chlogyrnach, yn mysg yr hir golofhau rhywiog; fal hyn, — 

" Cael hedd o wyn diriaid mewn enaid mae'n anhawdd, 
Ac oer iawn dwyn y beichiau, gwae'r undyn a bechawdd." 

Thomas Lewys, o Lechau, a'i cant. 

Rhy drwsgl ac anghryno fyddai penill cyfan ami, am hyny ei bernir 
yn ofergolofn. 

3. Ofergolofn y w Toddaid Cwta, am nas gellir gwneyd penill arddun 
ami yn unig; eithr yn nglyn a cbolofnau ereill, gwna rai o'r mesurau 
ntehisaf eu caniadaeth yn y byd, yn enwedig Englynion. 



DOS. III. 

CYMHWYLLIADAU AR ANSAWDD PENILLION A CHAN- 

IADAETH. 

HHAGoaiAETH mawr ar gerdd yw'r drefh ar y ganiadaeth o barth 
ban, a phenill, cynghanedd, ac awdl, ac acen ; sef eu trefhu yn y cyf- 
ryw fodd ag y byddont bereiddlais eu sain ; gwneir hyn trwy amrywio 
ban, neu gynghanedd, neu acen, yn y cyfryw fodd ag y byddo amryfal 
ganiadaeth i'r llais a'r sain, canys diflas a gwrthun yw y sain a'r Uafar 
ar gerdd, os bydd gormod o fanau undonawl o ran acen achynghanedd. 
Llawer modd a rhyw sydd ar acen a chynghanedd. Pumryw 
gyngbanedd sydd, fel y nodwyd, ac o'r pumryw hyn, y mae aneirif 
foddion a rhywiau yn Uwyr wabaniaethu y naill oddiwrth y llall 
mewn sain ac acen ; a dylai y bardd athrylithgar a golyglym gymytgu 
yr amryfath foddau a rhywiau hyn ar y cynghaneddau a'r acenion, mal 
bo melusber y sain a'r Uafar ar y ganiadaeth, ac felly wneyd y gerdd yn 
beroriaeth flasus a phereiddlef, er mawr hyfrydwch i'r darllenyddion 
a'r clywaduriaid. 

Bai mawr yw yr ofergamp a arfera rhai, sef canu a cb)mnal croes- 
gynghanedd ar bob ban o Gywydd, neu uhrhyw fesur arall ; ac er mai 
hono yw y fwyaf celfyddgar o'r cynghaneddion, eto diflas yw cerdd a 
phob ban o honi yn dwyn yr un acen a chynghanedd drwyddi ; a thebyg 
yw i gan y gwcw, tra mae cerdd ac ami awenwaith cymysg o gynghan- 
edd ac acen, fel can yr eos, yn lliosber lais a llafar, a'i goslef 3m hy- 
fwyn o amrywdeb cainc a chaniadaeth. 

Ni ddylid rhoddi cynghanedd sain, sef unodl moel, na chynghanedd 
hirlam, na chynghanedd gymysg a fo yn tyfu o'r draws hirlam, ar y 
fraieh olaf ar benill, neu ddeufan Cywydd, neu Huppynt. Ond gellir 
arfer cynghanedd gymysg dda, a dyfb o'r unodl a'r groes gydbwys, ae 



Digitized by Google 



60 



KGLURHAD AR T KAW GORCHA1T. 



yn ddyrchafedig ei hacen a'l bawdJ, pan fyner, a chyda rhyddlwyr bon- 
der, ar y fraich olaf; mae y cynghaneddion gwaelion yn fuddiol a 
gwasanaethgar, yn well na bod hebddynt, ond eu cymysgu yn gelfydd 
a'r Ueill. 

Bai hefyd yw cynnal penill yn rhy hir wrth unodl ; a barn beirdd 
awenbwyll yw, nas dylid, yn eithaf pwyll, ei gynnal yn unodl dros rif 
uji ar bymtheg, er gocbel gormod unsain ar gerdd a chaniadaeth. 
Troseddir y farn bon gan rai o'n prif-feirdd, megys Ieuan Glan Geir- 
ionydd, yn Awdl Gwledd Belsasar, He ceir penill deuddeg llinell ar 
ugain ; a Cbaledfryn, ar yr Adgyfodiad, lie ceir rbai hwy na byny. 

Bai eto yw gormod- gynghaneddu ar y man fanau, sef y rbai a dyfont 
o'r gybydedd bedeirsill, a'r un bumsill, a'r un chwe'sill ; ac nid rbaid 
cynghaneddu ar bob braich o'r cyfryw fanau a cbybydeddau mewn 
mesurau o gyswllt, sef ar Lostodyn, ac ereill, oddigertb ar fraich y brif- 
odl, sef y Llost; gan nas gellir cadw a chynnal synwyr ar y man golofh- 
an gyda Uawer o gynghanedd. Am byny, aid doeth yw arfer Uawer o 
Orchanau cbwaitb ar y man golofnau, oblegyd nid yw cerdd ddigyng- 
banedd yn flasus a cbaniadaidd o gwbl, ac ni fydd synwyr y gerdd yn 
eglur, rhwydd, a chryno, o gynnal cyngbanedd lwyrgamp ar y m&n 
fanau ; eto, caner yn ddiomedd ddeufan unodl ar y gybydedd fer, neu 
un o'r tair byraf, mewn Cynghog, neu Glogyrnach, neu Lamgyrcb. 

Hefyd, mal y byddo y banau yn llitbrig mewn cerdd, na fydded gor- 
mod arfer ar eiriau a eillau lleddfon; berwydd eu sain a'u Uef, trwagl a 
gerwin ydynt mewn caniadaetb; ond mae y Gymraeg mor lawn o eir- 
iau, fel nad oes odid o air trwsgl, beb air, neu ddau, neu dri, a mynych 
llawer mwy o eiriau, llyrn eglurlais yn unbwyll gyfystyr ag ef, ac nid 
raid fyth fbd gwall na diffyg geiriau Uafarber esmwythlais. 

Wrtb fydryddu cerdd, sef trefhu a Uunio mesur ar benill, edrycbed y 
bardd na roddo yn gwpledig y cyfryw fanau ag a fyddont yn rby an- 
nbebyg, ac anwastad, ac anghydbwys, berwydd cybydedd, megys 
cyplysu y banau hirion a'r rbai byrbn ; mal rboddi ban o ddegsill neu 
fwy yn gwpledig ag un o bumsill neu lai, a'r cyflfelyb; canys ni litbra y 
ganiadaeth yn hawdd ac yn rbwyddlitbr o un gybydedd i'r llall pan 
fyddont yn rby angbyfartal; ac ni chydsa&nt yn ngbyd yn berle^ o 
bydd mwy rhyngddynt mewn byd na deusill heu dri o'r man pella£ 
oddieitbr mewn Llost; gellir amrywio chwe'sill yn fwy neu lai yno nac 
a fyddo yn y corphfanau, ond da yw bod y banau, yn mbob cwpl, yn 
ogyfartal; a phan rodder cwpl araUL fel mewn Clogyrnacb, gellir newtd 
y gybydedd ddau sill neu dri, mwy neu lai, a chofio cadw gogyfkrtal- 
weh, eithr ni raid eu bod yn gyflwyr gyfertal; mewn Huppynt, yn ar- 
benig, goddefir anghyfartalwcb rbwng banau o sill neu ddau, os bydd 
melus a pberlef amryfal ar y gynghanedd a'r acen ; eto, gweHr yr am- 
ryfaledd yn drwsgl weitibiau, ac yn rhy anghyflais, ac yn Uwyr anghan- 
iadaidd ; y bardd awenbwyll a Wei hyn, ac a'i gocbel ; ac o syniadu fel 
byn ar gyfansoddiad y gerdd, berwydd xnydryddiaetb, penill, ban, a 
chynghanedd, a lief, ac acen, fe'i gwneir yn felusber mewn Ilais a 
Hafariaeth, ac yn byfryd i'w daiilen, ei ehasu, a'i gwrandaw. 



" Traidd trwyddi yn rbedli rbydd, 
Amryw win — m6r awenydd." — D. Ddu. 




EOLURHAD Aft Y NAW OORCHAK. 



PEN. II. 



EGLURHAD AR Y NAW GORCHAN. 



RHEITHIAD I. 
GORCHAN Y GYHYDEDD FER. 



Anghen y Gyhydqdd for yw llinell bedeirsill, sef hyd y ban, ac o 
bedwat i wyth ban yn y penOl, a'r odl o gysefhi hanfod a rhyw yw yr 
nnodl; bai yw rhoddi mwy nac wyth ban yn y penill, rhag cloffi y syn- 
wyr, a blino y glust ig undoniad ; a chaeth yw y mesur hwn i gynnal 
synwyr rhydd a chadarn, gan mor ami y w y cyfodlau. Braint y mesur 
yw dewis rhifedi y banau o bedwar i wyth, neu y rhif a fyner ; eithr er 
mwyn caniadaeth rywiog a synwyrol, caethiwir rhif y banau i wyth. 
Tybia rhai y gellir canu Gorchanau yn frithodl, ond wrth hyny llithrant 
i ansoddau ereiU, fel hyn, — 



Gwelir mai y Gyhydedd fer yA frithodl yw C.ywydd Deuair fyrion 
D. ab Edmund. 

Rhaid i benill Gorchan fod yn bedryfan unodl, megys, — 



" Darfu'r derff*g, 
Ym-wan i'w mysg, 
Hir iawn hyraeth, 
I ddim ydd aeth 
Y broch a'r braw, 



4 
4 
4 



4 

4 




Mechain; Mar. Syr T. Picton. 



" Minia meinwen, 
Hoewliw haulwen, 
Iaith ber o r th ben 
Leiswar Iwysweik" 



4 
4 
4 
4 



Arall, wythban, — 



D of ydd Llvoyd Mat hew. 



u Breadeg brydydd, 4 

Ethol ieithydd, 4 

Gweais Gywydd, 4 

Llawn Uawenydd ; 4 

Can er cynnydd 4 

lawn awenydd, 4 

A'th ddysg i'th ddydd, 4 
Fedrus rydrydd,"-— Edward Dafydd. 4 



* Ffirafnc. 
L 



Digitized by Google 



»2 CORCHAN Y GYHYDEDB GABTH. 

Gwelir amryw o gerddi digynghanedd ar y mesur hwn yn loh Ms*. 
o waith Rhys Goch ab Ricert ab Einion, o Dir Iarll. Gwasanaethed 
dwy enghraifft, y gyntaf i Ferch ; — 

" Eiliw mandes, 4 

Galon gynhes, 4 

Yn ol mae'r lies, 4 

Nod y neges." 4 

Yr ail o " Gan y gwynt," sef Gorchan chwelnn ar y Gyhydedd fer, o 
un penill ar bymtheg, cyrchgymeriad, — 

'^Wybrenwynt gwrdd, 4 

I'th daer ymwrdd, 4 

Lle'dd elych ffwrdd, 4 

Llew ynghysgwrdd, 4 

A r a'th gyffwrdd 4 

Fth daith agwrdd." 4 

Er mor fer a diffrwyth yw y golofn hon, eto mae yn wasanaethgar ar 
brydiau ; ac wrth yr enghraifft a ganlyn o Liliputian Ode y Dean Swijft, 
sef can y Lilipwtiaid i'r dyn cymaint a mynydd, gwelir fod y Saeson yn 
arfer y Gyhydedd gota deirsill ; enghraifft} — 

"From his nose 
Clouds he blows; 
When he speaks 
Thunder breaks! 
When he eats 
Famine threats! 
When he drinks 
Neptune shrinks!** $c. 



RHEITHIAD II. 

GORCHAN Y GYHYDEDD GAETH. 

Amghen y Gyhydedd Gaeth yw ban pumsill, a rhoi yn y penill o 
bedwar ban i wyth; a brain t gyffiredin y Gorchanau, fal hyn: — 

" Gwelais w^r gorfawr, 5 

A ddygyrehynt awr;* 5 

Gwelais waed ar llawr, 5 

Rhag rhuthr cleddyfawr ; 5 

Glesynt esgyl] gwawr 5 

Esgorynt yn waewawr."— Taliesin. 5 



Digitized by Google 



CtORCHAN T GYHYDEDD DROSGL. 



to 



Arall, pedry&n Cynghaneddol, — 



" Anghyfan ddannedd, 5 

Croen yn Uawn crinedd, 5 

Rhyw ddelw, gwelw i'm gwedd 5 

Yn llawn irllonedd."* 5 



Z>. op Syr William Mat hew, i kenminL 



RHEITHIAD III. 



GORCHAN Y GYHYDEDD DROSGL. 



Anghen y Gyhydedd Drosgl yw ban chwesill, a hyd penill o bedwar 
i wyth ban; a braint gyffredin y Gorchanau; fel hyn, yn chweban; — 



D.S, — Gelwir y tair Cybydedd byn y Man-golofnau, ae nia gellir 
iawn ganu Traethodyn na Chywydd arnynt gan eu byred; ni oddefant 
orphwysfaoedd caniadaidd, nac amrylefy cynghaneddion; ac am byny, 
^bygol, yr arferwyd cyn leied arnynt ar ol awdurdodi cyiiawn Gynghan- 
edd ; ond yn y mesurau cymhleth, megys bonfanau Huppynt, He ni raid 
cynghaneddu nac unodli yn faith, cyn llithro i golofn ac odl wahanol, 
niae yr arfer o honynt yn ganiadaidd, ac yn amrywio goslef mydrydd- 
iaetb y gerdd ; a chan mai y gwaelaf ydynt o'r holl fesurau Cymreig, 
ychydig o benillion ar ddull cysefin Gorcban a genir arnynt ; eithr pen- 
rbimpau ar ddull Traethodyn digynghanedd, a cbyfiawn fyddai eu galw 
yn Golofnau y diogi ac ofer-awen, Dy ma enghraifft o " gan y Fwy- 
alch." Brithodlary Gyhydedd fer:— 



** Gwanwyn ar dwyn !r do, 
Dien*j-jrw'n blodeuo; 
Y gwair yn blaguro, 
Dolydd gwlad yn deilio; 
Gwisg las ar y fras fro, 
Harddwcb Mai'n eu hurddo. 



6 
6 
6 

a 

6 
6 



Edward Dafydd* 



Arall, pedryfan, o'r hen ddull digynghanedd;—* 



*' Y Bardd ni'm gostego, 

Gosteg nis caffb, 

Oni el mewn gortho, J 

O ddaear a gro." — Taliesin* 



6 
5 
6 
5 



"Bum yn ael maes, 
Dan bren briglaes, 



4 
4 



*IrefuInei8. 



tHylVyd. 



X Gorchudd. 




GOECUAff X GYHVDXDD LEFIT. 



Yn clywed tdn 4 

Adar gwylltion. 4 

Yn gwrandaw iaith 4 

Ceiliog bronfraitb ; 4 

O goed y glyn 4 

Prydai engiyn ; 4 

O goedy rhiw 4 

Canai'n gywiw; 4 

Brith oedd ei fron 4 

Mewn dail gleision, 4 

Mai ar gangau 4 

Mil o flodau, 4 

Yn ymyl nant 4 

Pawb a'i cly want. Ms*. 4 



Rheffyn pen bawd y gelwir y cyfryw fesur digynghanedd a Brithodl, 
yn Morganwg; a gwaelbeth fel canu Bitvbo, neu lef y Gwcwg. Gweler 
enghreifftiau yn y Cydymaith Diddan, o waith D. ab Gwilym, Sion 
Tudur, &c, yn nghyda BanauW Byd, gan T. E., o'r Nant. Hefyd^ 
caniadan Rhys Goch, o Dir Iarll, yn Iolo Mss, 



RHEITHIAD IV. 

GORCHAN Y GYHYDEDD LEFN. 

Anghen y Gyhydedd Lefn yw ban saith sill, ac o bedwar i ddeuddeg 
ban yn y penill ; neu y rhif a fyner ; eithr er mwyn amrylef caniadaeth, 
gwe&ei gyfyngu o bedwar i ddeuddeg, rhag blino y glust 4 gormod cyf- 
unllei odlau ; ar y Gyhydedd Lefn, yn anad un arall, gofaler amrywio 
acenion y banau, yn enwedig y banau dysgynedig, canys diflas fydd 
llawer o honynt yn nghyd yn gyfacen ; ond gydag acen ganiadaidd 
amryddull, melusaf yw o'r holl golofhau ; ac y mae mwy o ganu ami 
yn y mesurau cymhleth, nac ar un golofh arall; megys Ynglynion, y 
Proestiaid, y Tribanau, a Chywydd; ar y golofii hon y ceir Ban Cyrch 
anilaf, ond afrywiog y bernir Traethodyn ami. Braint y golofh hon 
yw braint gyffredin penill Gorchan ; ac am yr adlawiaid, y mae gwreidd- 
iad amryw o honynt ynddi, megys Cywydd, Triban Morganwg, &c. O'r 
golofh hon y deillia y Cynghawg a eilw Dosparth Caerfyrddin Cyrch a 
Chwta, sef penill Gorchan Chweban, a Ban Cyrch ar ei ddiwedd; o'r 
golofn hon yn unig y treiglir agos i haner peniUion Dosparth Caerfyr- 
ddin. Yn wythban, fel hyn ; — 

" Eiry mynydd gwyn com mwg, 7 

Hoff yw gan leidr dywyllwg; 7 

Gnawd galanas hir gilwg; 7 

Gwyn ei fyd a fo diddrwgl 7 

Hawdd cymhell diriaid i ddrwg; 7 

Nid da dygwydd trythyllwg ; 7 



Digitized by Google 



G0*CHAN Y OYHYDBBO WAST AD. 85 

Ar benaeth bai fydd amlwg; 7 
Coelia'n llai'r gloat na'r golwg." 7 
Englynion Eiry Mynydd.* 

Arall, pedryfan dysgynedig: — 

" Y gwr doeth a'r gair dethawl» 7 
Sy'n arwedd iaith synwyrawl, 7 
Cyrdd ugeinroyrdd i'th ganmawl, 7 
Clod yw o feirdd, clyw dy fawl." 7 

Llywelyn Sion, Vr athraw, S. Z>. Rhys. 

Arall, pedryfan dyrchafedig: — 

" Un yw Duw a'i enau'n dan, 7 
A hir gledd yw ei air glan, 7 
Ar ddrwg yn dwyn gwg a gwan 7 
Dros ddaear glawr, mawr a man." 7 

Edward Dafydd. 

Arall, chweban, a chydsain gymeriad :— 

* 

" Lien wis gwlad a'i ganiadau, 7 
Llith gwirddysg llwyth ei gerddau, 7 
Llaweroedd o'i gall eiriau, ,7 
Liu rhinwedd Uwyr o'i enau; 7 
Lliaws yn hardd eu lliwiau, 7 
Llewyrcb gwir i hir barhau." 7 
Llywly* Sion, Mar. Dafydd Bentvyn. 

Arall, chweban, fel hyn, — 

"Y lledryw ddiwyllodraeth 7 

A fu gynt, yn fywiog aeth 7 

I hwylio moddion helaeth 7 

I'n lloni oil & lluniaeth, 7 

A'n dwyn o'r mawr ddrudaniaeth— 7 

O na b'ai gwell — ni bu gwaeth." 7 

G. Me chain. 



RHEITHIAD V. 

GORCHAN Y GYHYDEDD WASTAD. 

Anghen y Gyhydedd Was tad yw ban wythsill, a hyd y penill o 
bedwar ban i un ar bymtheg; gyda brain t gyffredin y Gorchanau. 
Colofh rywiog iawn yw hon, a gwell nac un yn ymddwyn & banau cyf- 
acen; a cholofh addas iawn ydyw mewn cerdd serch a galar: arferir hi 



* Camenw yw Englynion ar benillion "Eiry Mynydd;" canya Gorchanau wythban ar y Gyhyd- 
edd Lefh ydynt. Priodolir eu cyfansoddi weithiau I Aneurin, bryd arall i Llywarch Hen, er eu 
bod yn llawer tebycach 1 gynhyrch y pymthegfed canrif. Gellir dy wedyd yr un peth am " Englynion 
ymiaoedd,"eef y Gorchanau anghyfrnhyd, a gamdadogir ar Aneurin, yr hwn, yn ddiau, sydd 
nor hurt am eu cyfanaoddiad i'r aawl a'u galwant yn "jEnglynion." O ran hyny, "englyn, ' y 
geilw yr anwybodui bob llun o benill.— Gwel u Literature of the JCymry/' by Thome* Stephens. 



Digitized by Google 



<JORCHAN Y OYHYDEDD DRAWS. 



yn amlach nae un arall, oddigerth y Lefn, mewn Adlawiaid. Gorchan 
bedryfan ar y golofn hon yw "Cyhydedd fer " beirdd Gwynedd ; fel hyn, — 



" Pob rhyw adar pupuredig, 8 
I'n a nodant yn enwedig; 8 
Sy o fwydau yn safedig 8 
A gai wawdydd f ai dysgedig." 
L. Glyn Cothi, i lys D. oh LI. ab G. Llwyd, o GasUll Hywell. 

Arall, chweban, ar ansawdd gwybodaeth a dysg : — 

"Dwyre, OI wybodaetb dirion; 8 

Dwyre addysg y Derwyddon! 8 

Dwyrewch, moeswch armesion, 8 

A chynnwysiad eich hanesion, 8 

Eich ansawdd a'ch nawdd newyddion, 8 

Eres wiw hwyl yn yr oea hon ! v 8 

O. Mechain. 

Arall, pedryfan: — 

"Trwy Chwyfyddiaeth trechaf foddion, 8 
Agerddawl beiriannau gyrddioii, 8 
E roddir hynod arwyddion 8 
O'r doniau fu gan rai dynion." 8 

G. Mechain. 



Arall, pedryfan ac arno Gynghanedd Groes gadwynog: — 



" Clywais adlais odlau cynar 8 

Canau odiaeth cywion adar> 8 

Nodais glasliw glwyslwyn hygar, 8 

Agwedd hoew-werdd hug y ddaear." 8 



Charles Bwttwn, Ysw. 

Dilyned y bardd y dulliau uchod, yn ddyrchafedig, neu ddysgynedig, 
fel y myno, nes chwyddo ei benill i un llinell ar bymtheg ar yr un brif- 
odl, os dewisa. Oall fod yn ddyrchafedig oil, fel hyn, — 



" Fe wel y call y gwall fal gwedd, 8 

A char dduwiolder Ianber wledd, 8 

Traniwya'n hardd lie try mewn hedd, 8 

I dir y byw a drwy d^'r bedd." 8 



Morgan ab If an. 



RHEITHIAD VI. 

GORCHAN Y GYHYDEDD DRAWS. 

Anghen y Gyhydedd Drawa yw ban nawsill, a hyd y penill o bed- 
war i un ban ar bymtheg : hon t yn nesaf at y Gyhydedd Wastad, yw y 



Digitized by Google 



OORCHAff T GYHYDBDD DRAWS* 



87 



golofn a fernir yn oreu at gerdd serch a galar; ac yn marn rhai, yr 
oreu oil at gerdd alar, am ei harafwch a'i chaniadaeth dwysbwyll : ami y w 
yr arfer sydd arni mewn Adlawiaid fesurau. Pedair llinell unodl ar y 
golofn hon yw a Cyhydedd nawban " D. ab Edmund *, fel hyn ; — 



" O hil Abra'm ! cawn etwa lwybro, 9 

Ar hyd ein hyfryd fabol hoewfro ; 9 

Cawn drem, ar Salem cyn noswylio, 9 

A moli Idn yn ei deml yno." 9 

/. Glan Getrionydd. 

AraH, chweban : — 

"Aed adlais ysgafn-lais drew gefhlli, 9 

Drwodd i Fdn — bro'r Derwydd-feini, 9 

Treiddied, cyrhaedded, bob cwr iddi, 9 

Croew beroriaeth uwch crib Eryri, 9 

Ne3 agor rhagor a rhywiogi 9 

Trem oer Idrig — er tra mawrydri." 9 

D. Ddu o Eryri. 

Arall, wythban: — 

"Yn lie creiriau, delwau hudolion, 9 

Yn lie adroddiad llu Derwyddon, 9 

Yn lie cromlechau, muriau meirwon, 9 

Tan-ffaglau, gwyliau ofergoelion — 9 

O! mawr gyfnewid — rhyddid yr Ion! 9 

A gwawl dawn yn goleunaw dynion : 9 

Mawl a rodder & mil arwyddion 9 

I'n Ior am ragor o'i anrhegion." 9 

G. Mechain. 

Arall, nawban: — 

" Wylai'r ynys am wawl yr hinon 9 

A gawaai, dyddiau heb gyatuddion, 9 

Oesau diloesau i'w bael weision 9 

I rydd fwynhau ei manau mwynion, 9 

Eu Ufn o fedd mewn llawen foddion, 9 

A ch&n ddyri uweh eu nodd-aeron, 9 

A hela hydd drwy ei gelltydd gwylltion, 9 

Pesg o'r ewig-allt, pysg o'r eigion, 9 

Amryw eu nifer yn mdr, yn afon.*' . 9 

G. Mechain. 

Arall, deuddegban : 

"Trwy leihau llafuriaeth amaethawl 9 

pbeiriannau mwy offerynawl ; 9 

Trwy bau badau a Uysiau Ilesawl, 9 

A chyfaddasu, cbwyf ddewisawl, 9 

Wrteithiau, y mathau mwya' ethawl, 9 

A'r tir i'r had, gwybyddiad buddiawl ; 9 



Digitized by Google 



0ORCMAN Y GYHYDBDD WBW. 



Trwy gyrchu, magu yn dymhigawl 9 

Teirw a meheryn tramorawl, 9 

Breisgach, tirfiach na'r rhai cartrefawl ; 9 

Ac o gyswllt deuryw amrywiawl, 9 

Yr eisillydd bydd yn fwy boddiawl, 9 

Mwy ddaw o ynill i'r meddiannawl." 9 



O. Mtchain. Ansawdd Gvoybodaeth a Dysg. 



RHEITHIAD VII. 
GORCHAN Y GYHYDEDD WEK. 

Anghen y Gyhydedd Wen yw ban degsill, a hyd y penill o bedwar 
i un ar bymtheg ; gyda braint gyffredtn y Gorchanau* Ami arfer sydd 
ar hon mewn cerddi galar a gwrhydri; ac o'r golofn hon y daw Toddaid 
hir, Hir a Thoddaid Gwynedd, ac Adlawiaid ereill; a mynych y cenir 
hon gyda y Gyhydedd Draws a'r Las bob yn eil&n ; ac ar hon, ac 
ereill o'r hir-golofnau, y bydd Cynghanedd Lusg, neu'r gymysg, yn 
bereiddiach eu caniadaeth na'r gydaeiniog; a gwaelach yw Cynghanedd 
Sain, neu Unodl Moel, ar yr hir-golofnau nac ar y rhai byrion, gan ei 
bod yn rhy laes. 

Enghraifft chweban :— 



" O chwi, hil Abra'm ! ystyriwch lwybrau 1 

Iehofa, a'i ddidwyll ryfeddodau. 10 

Eich ynfyd fywyd, a'ch anfad feiau, 10 

A dyrai y Did, a'r holl drallodau 10 

Sydd yn dysgyn, peunydd, ar eich penau 10 

Yma,* o gyrhaedd Caersalem gaerau," 10 

/. O. Geirionydd. 

Arall, wythban anghyfunhyd :— 

"E fu Dry won a gleiniog fbdrwyau, 10 

Gw^r dysgedig &g euraid wisgiadau; 10 

Boreu astudient, wiw barhaua deidlau, 10 

Yn y toreithiog anturiaethau; 9 

Gwiw eu harddedig gyrhaeddiadau ; 9 

Deall p'le y Nadir , dull pknedau; 10 

Am ser gwibiedig mwys ragwybodau; 10 

Lied ragwelediad o'r holl dreigliadau*" 10 

Detvi Wyn. 

Arall, pedryfan: — 

"Er gw£r arfawg, tarianawg, terwynion, 10 

Ni rusent, ymroddent: O mor ryddion! 10 



•Sef yn Mabilon. 



Digitized by Google 



QQfUSUAN t OYHYDBOP LAE8. 09 

Wynebent anturient : onid jiewrian, 10 

Drywanu milwyr a'u dyrnau moelion?" 10 
D. Wyn, % Wrtldeb y Cymry. 

Arall o ugain ban, yn ol braint y mesur;— 

" Dafhau o annwn sydd yn defnynu 10 

Acw i V enaid euog, ac yn cynu ; 10 

Mewn Uewyg dra-thost mae'n llygadrythu 10 

At yr ysgrifen sydd yn serenu 10 

Rhag ei wyneb, ac yn daroganu 10 

Rhes o wythawl ddamweiniau er saethu 10 

T&n i enaid y brwnt, a'i enyntu 10 

Gan boen a gloes mae'r wyneb yn glasu — 10 

Mae llinynau Uym y llwynau'n llamu 10 

Gan ddychryn, a glin mewn glin yn glynu. 10 

Braw'r canlyniad sy'n irad fraearnu, 10 

Fel fflamawg eirf miniawg yn ymwanu, 10 

Ei ddiriaid enaid, gan ei ddirdynu." 10 

Ys garw uched y mae yn ysgrechu; 10 

"Deuwch weithion, dywysogion sywgn, 10 

Symudwch y rhin sy i'm dychrynu; 10 

A ddaw o fil ddim un i ddyfalu 10 

Ystyr yr ysgrifen, a'i dilenu? 10 

Ond d'wed golygon trymion yn tremu, 10 

Uwch un ymadrodd, nad ych 3m medru." 10 



/. G> Geiriongdd, i Belsasar. 

D.S^ — Ni chwrddais a Gorehanau ar y Gyhydedd Wen yn Awdlau 
godidog Hawer o brif-feirdd yr oes hon, megys Eben Fardd, Caledfryn, 
&c, am eu bod yn gorphen eu penillion bob amser a Thoddaid, a thrwy 
kyny yn eu gwneyd yn feaurau cyfanaawdd o rywiaay Cynghawg; mae 
fiyny, wrth reswm, at ddewisiad a cbwaeth y beirdd. 



RHEITHIAt) VIII. 

GORCHAN Y GYHYDEDD LAES. 

AnohSn y Gyhydedd Laee yw ban un sill ar ddeg, a phenill o bed- 
war ban i un ar bytntheg, neu o byny i ugain ; gellir gwneyd penill 
bwy at y colofnau hirion nae ar y >rhai byrion, am na ddaw yr odlau 
mor ami i flint y glust a cbyfunllef. Unfraint yw y golofn bon ag 
ereill o'r Gorcbanau. Penill pedryfan : — 

" Y idawn Fferyil 4u'n hir dy*yfl o'r diwedd 1 1 

Daetb yn uweh eilwaitb a doetbion i'w oboledd; 11 

Pob celfyddydau a rhanau.o'i rhinwedd, 1 1 

Hi yw eu banon er diied ei bonedd." — G. Mechain. 11 

M 



Digitized by Google 



90 



GORCHAK Y GYHYDEDD HIR. 



Arall dyrchafedig fel hyn : — 



" Ni wnaf un gerdd ofer o bleser i blant, 1 1 

Nac i unferch a'r aned er mwyned ei mant, 11 

Yr awrhon 'rwy'n myned cyn sobred a sant, 1 1 

Bu amheu — gwae finau! gwn gynau gan gant." 11 



Huw Morris. 

Aral! dysgynedig, — 

"Am Oronwy Owain trwm yw y newydd, 
Sy gredadwy, goeliadwy drwy y gwledydd; 
Y gair du yn benaf a gredwn beunydd, 
Heddyw marwol ydyw y mawr wyliedydd." 

D. Wyn, Mar. 

Arall pum'ban o'r hen ddull : — 



"Caint* yn ysbyddawd uch gwirawd aflawen; 11 

Cainl rhag meibion Llyr yn ebyr Henfelen; II 

Gwelais trais trydar, ac afar, ac anghen; 11 

Yd lethrynt lafnawr ar benawr dysgywen, 1 1 



Caint rhag udd blodau yn nolau Hafren." — Taliesin. 11 



RHEITHIAD IX. 
GORCHAN Y GYHYDEDD HIR. 

Anghen y Gyhydedd Hir yw ban deuddeg sill, a hyd y penill o 
bedwar i un ar bymtheg, deunaw, neu ugain, ban, gyda braint gyffredin 
y Gorchanau. Colofn ragorol iawn yw hon, a'r un Laes, er cynnal 
eglurdeb synwyr, ac adrodd pethau hanesiol ac athrawiaethol yn odidog, 
ac er dadgan pethau mawrfryd uchelbwyll. Cenir hon a'r golofh Laes 
weithiau bob yn eilfan ; a maith amrylef caniadaeth a ellir wneyd 3m 
hawdd ar yr hirion golofnau, yn amgen nac ar a fo byrach; a hardd- 
lafar y byddant yn mhob ry w gerdd, ac ar bob ryw achos. A phwyso 
pob pwyll, y ddwy golofn hwyaf yw y goreuon o'r holl golofnau, gan 
fod helaethach lie i synwyr ynddynt, 

Penill pedryfan fel hyn : — 



"Daleithiog dylwythau mawr raddau ymroddent 12 

I garu y ddwy f l&n, a'u gwawr a ddilynent, 12 

Fob awenydd eu dywenydd a adwaenent, 12 

Dym* dduwiesau o flaen dim a ddewisent." 12 

G. Mechain. 

Arall chweban:™ 

(< Mefl gutybodaeth dewiadabaeth dyn diwybod, 12 

Rbwyd rhodres ddielwig amies addel' gormod; 12 



" Maes cad. t G wybodaetb a Dy % g . 



ll' 
11 

ii 
11 

G. Owain. 



Digitized by Google 



GORCHAN Y GTHYDBDD HtR. 91 

Rhag kyn, a'r fath ddiffaeth hudoliaeth diwaelod, 12 

Rhydd dysg leufer, gwell eangder, a gollyngdod; 12 

Caiff rfieswm ei hurddas, y deyrnas a'r diwrnod ; 12 

A hir boed gref dan nawdd nef yn ddianafod." 1 2 

G. Mechain. 

Arall wythban : — 

"Oer wylais gan ddolur, mawr waelais gan dduloes, 12 

A chalon i'm erJid a cholyn y mawloes ; 12 

Annedwydd yw'm llamlef a nodwydd yw'm llymloes, 12 

A gw^n oer i 'ngwaelu ag yni 'r angeuloes; 12 

Aeth pob cysur a llwyddiant a mwyniant o'm oes, 12 

A chollais em anwyl erchyllais i'm einioes ; 12 

Hiraethaf i'm oerlef, a grwythaf i'm hirloes, 12 

A mwyned ei chariad, ne manod a cheirioes." 12 



D. Williams o Benllin. 

Anfynych y cenir y Gyhydedd hon ar yr acen ddyrchafedig, gan 
mor hir ydyw, mal y gwelir yn afrywiogrwydd a chloffni y burned 
llinell yn y penill diweddaf. Dyma enghraifll o fath arall ; sef Awdl 
Gorchan ar y Gyhydedd Hir, a gant Dafydd oV Nant, er dysgu 
Cynghanedd dawddgyrch gadwynog: — 



"Teg fore'n mis Ebrill yn ebrwydd y codais 12 

/V coedydd ar ofron tir hyfryd ymdeithiais ; 12 

Vm dethol fyfyrdod oferdyb ni luniais 1 2 

Ar lenyrch y glasgoed, ond glwysgerdd a brydais, 12 

Bwriadau gwir awen goreuwaith ty nyfais, 12 

A nwyfau'n y galon ag alaeth i'm ^wyais, 12 

A diwyd acenion i'm caniad erlyniais 1 2 

Lawenydd diofal i'm cynnal amcenais. 12 

Ystyriais y byd ac heb oedi meddyliau 12 

Trwm ddolur llaweroedd, a llwyred eu poenau, 12 

Nid pennod y Uawen yw lliwio bwriadau 12 

A brydwaith ystyrbwyll, naws durbwynt damweiniau 12 

Dymunais holl anian llawenydd i'm genau 1 2 

A gwiniaith yr awen, a'i rhywiog weadau; 12 

Ac adwyth i'm mynwes er mwyned ei chwedlau 1 2 

Och! adlais bron glaf, ac ni chwarddaf o'i cherddau." 12 

Rhoddir un enghraifll chwe'ban eto, o'r Awdl ddigynghanedd a 

farnoddy Gwyneddigionjn rhagoriar Folawd Ynys Prydain Dewi Wyn : — 

*'Arddwyreaf arwriaeth y cain wychrolion, 12 

Llywiawdwyr cadau, Uuddedig mewn peryglon; 12 

Melusach oedd ganddynt glyw dolef Uiiyddion 12 

No mynwes ei taethes gan blentyn tra thinon* 12 

Dwyre enwau clodadwy hoffaidd hanesion, 12 

Ymladdodd a drengodd, er cariad i Albion." 12 



Y Greal, Rhif. to. 



Digitized by Google 



9& EGLURHAD MM Y HSfUKAV CYMH1ETH. 

Y rhai hyn, sef y Naw Gorchan, yw clfbnau a chynfefigiori Cerdd 
Dafod Gymreig, ac o honynt y ffurfir Jrr holl fesmrau cymysg, sef yr 
Adlawiaid. Cyfansoddant naw patriarch y Pedwar mRur at ugain. 
Rhaid i benill Gorchan ibd yn unodl ; os yn frithpdl, cyfranoga o an- 
sawdd Cywydd, neu Draethodyn. Gwelir llawer o Orchanau ar y colofh- 
au byrion yn ngwaith yr hen feirdd ; o'r diwedd cafwyd allan bymtheg 
modd a dull o gymysgu y. Gorchanau i wneyd mesurau cymhleth, a 
bod neilldudldeb ansawdd o lwyr angheri ar bob un o honynt; ac felly, 
rhwng y Naw Gorchan a'r Pymtheg Colofh Adlaw, y mae Pedwar an- 
sawdd ar ugain ar gerdd Gymraeg herwydd colofn, mesur, a mydrydd- 
iaeth. Arfered y bardd ei synwyr a'i chwaeth wrth derfynu rhif y 
banau inewn penill Gorchan* 



PEN. III. 

EGLURHAD AR Y MESURAU CYMHLETH, NEU Y 
PYMTHEG COLOFN ADLAW. 

Gwedi sylwi ar y naw mesur syml a chyntefig, sef y Naw Gorchan, 
awn at yr ail ddosbarth o fesurau yn y Gerdd Gymreig, sef y pymtheg 
mesur israddol, cymhleth, a chyfansawdd, y rhai a ffurfir drwy gymysgu 
colofnau y naw meant gwreiddiol mewn pymtheg o foddau gwahanol- 
ryw. Yn nhrefhiad y mesurau, dilynir Gwallter Mechain, yr hwn 
sydd yn amrywio ychydig o4diwrth Gyfrinach y Beirdd. 



RHEITHIAD I. 

TRIBAN MILWR. 

Hen fesur Derwyddol yw hwn, yn ddiau, a'r hynaf o'r Adlawiaid. 
Cafodd ei gau allan o Ddosbarth D. ab Edmund, o herwydd ei oedran 
patriarchaidd, ond odid. Ei nod anghen y w penill tri ban, a'i fraint, 
3m gyffredin, yn ol defod ac arfer, yw dewis y Gyhydedd a fyner o saith 
i ddeg sill ; eithr rhai o feirdd oesoedd diweddar, a genynt DriVan 
Milwr ar y Gyhydedd Laes, a'r Gyhydedd Hir. Braint y mesur hefyd 
yw canu ar yr un a fyner o dair ffordd ar odl, sef yn unodl, neu yn 
broestodl, neu yn gymysg o unodl a phroest. Tribanau yw holl waith 
Llywarch Hen, yn y chweched canrif ; a'r penillion arwirebawl, a elwir 
" Englynion y Clywed," er hadydynt ansawdd ynglyn; Triban Milwr 
ydynt ; ond yn ngwaith Llywarch Hen, gwelir Triban Toddaid neu 
ynglyn Triban, fynyched a Thrihan Milwr. Camenwir Triban Milwr 
yn "Englyn Milwr," yn ami; ond dylid cofio fod gan ynglyn Triban 
air cyrch, megys, — 



Digitized by Google 



TftlBAJT MILWft. 99 

" Pan aned Geraint oedd agored — pyrth nef, 1 1 

Rhoddai Grist a arched, 6 
Pryd mirain Prydain ogoned." ^ 7 

LL Hen, Mar. Geraint ab Erbin. 

Enghraifft ddigynghanedd o "Ynglynion Gnodau," neu yn fwy 
cywir, Triban Milwr, ar y Gyhydedd Lefo, gan Dewi Wyn : — 

" Gnawd i faban geisio'r firon, 7 
Gnawd i fam dyner galon, 7 
Gnawd i arfawg elynion." 7 

Ereill cynghaneddol, gan G. Mechain, mal pai yr archdderwydd yn 
annog Caswallon a*i filwyr yn erbyn y Rhufeiniaid :— 

" Cain cynnwyre — rhe a rhawd, 7 
Cyn y nos y bydd ffosawd, 7 
I wan fiydd ni weinia ffawd. 7 

Cain cynnwyre — cynne cawn, 7 
O rhwystrir cyrch yr estrawn, 7 
Dial nef a'i deil yn nawn." 7 

Arall anghyfunhyd; — 

" Cain cynnwyre — llafar nant, 7 
Gnawd i'w thir ganiad & thant, 7 
Coed ac awenydd cyd ganant," 8 

Alun, i Went. 

Arall ar y Gyhydedd Wastad ;-— 

" Ynod Iesu, Oen dewisawl, 8 
Y mae'n hawddfyd, I6r mwyn haeddfawl, 8 
Ac iawnwaith i feirdd ganu'th fawl." 8 

Cyfrinach y Beirdd. 

Arall ar y Gyhydedd Draws ; — 

"Ni welir unwaith eiliw'r hinon, 9 
Ail i Angharad ddifrad ddwyfron, 9 
Yn fun wech w^l, yn fwyn ei chalon." 9 

Morgan PoweU 

Arall ar y Gyhydedd Wen ; — 

" Nid wyf fi gydwaith od Af i goedydd 10 
Ag adar hylaw'n Muniaw llawenydd, It) 
Oer yw'm n&d, truan a chftn achwynydd." 10 

Morgan Gruffydd. 

Arall ar y Gyhydedd Laes;— 

" Molais wiw feingorph a melttsaf iawngerdd, 1 1 
Mi a chdg gynnil o goedgil yn gydgerdd* 1 1 

A blya ar y wingamp* a blasu'r awengerdd." 1 1 

. Morgan Gruffydd. 



Digitized by Google 



94 



CLOGYRNACH. 



Arall ar y Gyhydedd Hir;— 

. "Ni chredir atfarawiaeth Ion odiaeth eneidiau; 12 
Ni choelir.ei wir, ac ni chwilir ei eiriau; 12 
Na'i gain iawnedd haeddfawr a gawn yn ei ddeddfau." 12 

Edward Dafydd. 

Barna athrawon diweddar, y gellir canu y mesur hwn ar yr un a 
fyner o'r chwech Cyhydedd hwyaf, gan mai nid o Gyhydedd, eithr o 
Dribaniaeth, a'i fiaint o awdl, y tyfei ansawdd anghen. Canai yr hen 
feirdd y mesur hwn ar fanau anghyfunhyd ; eithr nid da hod mwy na 
deusill o wahaniaeth rhwng y banau yn yr un penill. 

Penill Proestawdl fel hyn ; — 



"Acen ber yw can y bardd, 7 

Gyda'r gog ergydia'r gerdd, 7 

Hyd lwyndir a gweundir gwyrdd." 7 

Arall cymysg Proest ac Unodl ; — 

" Cwyraidd gainc yw cerdd y gog, 7 

Awen Mai dien a'i dwg 7 

I ganu 'nghoed Morgan wg." 7 



RHEITHIAD II. 
CLOGYRNACH. 

Nod anghen Clogyrnach yw anwastadrwydd clogyrnog yn hyd y 
llinellau a ifurfiant y penill. Mae yn deby^ i awdl Bindaraidd yn ei 
fFurfiad. Rhaid i'r banau oil Tod yn unodl yn y penill; ond caiff y 
bardd ei ryddid i ddewis y Cyhydeddau addasaf i ansawdd ei destun, 
pa un bynag ai arwyrain, galargerdd, ai bugeileg a fyddo. Arferir holl 
Gyhydeddau Cerdd Dafod weithiauyn yr un penill; a gellir arfer y 
ddwy wangolofn, sefy Gyhydedd Gota, a'r Gyhydedd Orllaes. Math 
o fasdardd rhwng Cynghawg a Llamgyrch yw Clogyrnach D. ab Edmund, 
sef deufan o Draethodyn ar y Gyhydedd Wastad, a phenill Huppynt 
yn nglyn wrtho; fel cyfansawdd o ddau fesur, cyfranoga o ansawdd 
Cynghawg; ond am fod prifodl y ddwy linell gyntaf yn llamu dros fon- 
fanau yr Huppynt, i gyfodli a'r Host, cyfranoga o ansawdd Llamgyrch : 
eithr y mae cyn annhebyced i'r gwir Glogyrnach ag yw morcath i eog. 

Enghraifft o Glogyrnach degban, o'r hen ddull; — 



44 Fel hydd am afonydd wyf fi, 8 

Yn galed yn d*ymofyn Geli ; 9 

Ieau pur o'th dosturi, 7 

Erglyw dost lefain f 'ochain i ; 8 

Bydd borth a chymhorth gwych imi, 8 

Tro Ion dy was o'r trueni, 8 



Digitized by Google 



HVPPTNT, NBU LOtTODYN. 95 

Fy Nuw wyd, — rbaid it* fy nodi, 8 

Ac eilchwyl rhaid yw'm golchi 7 

Yn y gwaed, paid Ion ag oedi, 8 

A ddaeth o'th ddwyfron dirion di!" 8 

T. Lewys. 

Arall yn bed war ban ar ugain ; — 

" Cefais ferch, cofiais a fu 7 

O boen a chur bun o'i charu ; 8 

Llawer ofalais, llwyr ryfelu, 9 

Athrodwyr fel cwn naws annwn i'm senu ; 1 1 

Mi gefais fawr erlid, a'r llid yn tralledu; 12 

Celwydd dyn traws a'i surnaws i'm sarnu; 10 

Goddef a wnaethym a gweddu, 8 
Er bod drwy 'mron drwm gwynion i'm gwanu ; * 10 

Er lladd y gofal cynnaJ canu, 9 

Parod oeddwn yn prydyddu, 8 

Ymgais a'r ferch a'i Berchu 7 

Yn ddidawl fythawl faeb fethu. 8 

Er gwaetha'r cyfan daeth awr i'm dyddanu ! 1 1 

Pob gelyn, 3m awr, aed i lawr i alaru; 12 

Ti'r ffol, ei ben sy'n cenfigenu, 9 

Hai ! dyred i'm gweled, a phaid a gwaelu ; 1 1 

Gwnaf odiaeth gan i'm gwynfydu, 8 

Agor hoew floedd a gorfoleddu ; 8 

Druan ! 'rwyt ti'n cwynfanu, 7 

Yn flin fel golau'n diflanu : 8 

Priodais ! clyw fi'n prydu I 7 

Teg ei gwedd, loew osgedd lwysgu ; 8 

Maeddais dy gas, — 'rwy'n meddu 7 

Blodeu'r wlad mewn cariad cu." 7 



Dafydd Williams, Benllin. 

Gofaler bod y penillion yn rhywiog eu caniadaeth, a bod y llithrad 
o'r naill ban i'r Hall yn hawdd parth hyd ac acen. Gellir ffurfio modd- 
au dirif o Glogyrnach. 



RHEITH1AD III. 

HUPPYNT, NEU LOSTODYN, NEU'R GOLOFN FRAITH, 
NEU AWDL LOSGYRNOG. 

Mae Huppynt, neu Lostodyn yn fwy amrywiog a chaniadaidd na 
nemawr o fesur yn yr iaith Gymraeg. Arno y canodd D. Ddu o Hir- 
addug y Ti Dduw a folwn, ac yr ysgrifenodd Iorwerth Risiart o Ystrad- 
meirig, ei Fugeilgerddi. Saif ei nod anghen yn null gosodiad y banau, 
sef deufan, neu ragor o foniaid, a llosgwrn yn odli yn wahanol i'r bon- 
fanau, ac yn arwain prifodly penill. Bu teulu yr Huppynt yn wasan- 
aethgar iawn i D. ab Edmwnd yn ffurfiad ei Ddosparth. Galwodd 



Digitized by Google 



06 HUPPYWT, NXtT tOSTOOTir. 

benill deufan foniaid ar y Gyhydedd fer, yn "Huppynt Byr;" megys, — 

" Siglo'n dawel, dan yr awel, 8 
Dyner rywiog." 4 

Emrys i yntvd y maes. 

Galwodd benill triban foniaid, yn " Huppynt Hir," — 

"Am ei roddion, a'i 'madroddion, 8 
Hoew wr cyfion, hir y cofier." — G. Owain. 8 

Galwodd benill triban foniaid ar y Gyliydedd gaeth — y bum* sill, — 
a Uosgwrn ar y Gyhydedd fer$ yn "Gyhydedd Hir;" megys, — 

" Yn fflwcn degweh dydd, 5 

Persain rhedai'n rhydd 5 

Goris y mynydd — gras a mwyniaut ; 9 

Pa'nd mawl siriawl sydd, 6 

Yn fawl bythawl bydd, 5 

Mad gu gynnydd, y'myd gogoniant." 9 

I). Ddu 9 fr Atoen yn Eryri. 

Modd arall o Huppynt a alwyd yn "Gywydd Losgyrnog," sef deu£ui 
ar y Gyhydedd Wastad, a Llost ar y Gyhydedd Lem ; megys,— 

"Gorfoleddus gyrfa lwyddiant, 8 
Clywch Hosa*a — olych a seiaiant 8 
Ber fohant— i brif wylaw !" 7 

(jr. Mechain, Mar. Syr T. Picton. 

Ffurfiodd D. ab Edmwnd erthyl arall o deulu yr Huppynt, ac a'i 
galwodd Gorchest y Beirdd. Rhoddir yr enghraifft ganlynol er mwyn 
y sylwnod a wnaeth ben brif-(ardd Morgan wg arno; — 

"Aerfa, oerfyd; odfa adfyd; 8 
Garwa' gweryd, gwr gwiwradd; 7 

O ! 'n cawr, un cu, awr fawr, oer fu, 8 
I lawr, o'i lu, ei lwyr ladd." 7 

/. Howely Mar. Syr T. Picton. 

" Penill ar y mesur a elwir {jorchest y Beirdd goreu, a mwyaf ei 
synwyr, a welais i erioed." — lolo Morganwg. 

O lwyth yr Huppynt, felygwelir, yffurfiwyd pump o bedwar mesur 
ar ugain Gwynedd ; hefyd, Cynghawg o Gadwyn fer a dau Huppynt yw 
y penill a alwodd D. ab Edmwnd, yn Dawddgyrch Cadwynog. 

Anfynych y cynghaneddir boniaid rluppynt pan ar y Gyhydedd fer, 
ond arferir Cyfochrawdl yn ami yn lie hyny ; megys, — 

" M jr N£r parohaf, 4 

Ef Qji&rchaf 4 

A'i ddawn archaf, 4 

Dda anerehiad; 4 



Digitized by Google 



nUPPYWT, NEU LOtTODYlf* #7 

Efafofa/, 4 

Idn gnsoUrf, 4 

Ef addo&z/, 4 

Wyfei ddefliad." 4 

Bardd Nantglyn* 

Weithiau, arferir awdl gyfochrqg a ehynghanedd hefyd, yr hyn yn 
ddiau gydd orchestol; megys,— r 

"Mwyn gymeniaith) 4 . 

Swyn dwys heniaith, 4 

Mawl diwem*a#A, 4 

Ami a daenir; 4 

Enwog iawnwaith, 4 

Gleiniog lawnwaith, 4 

Iach y dawnwaithf 4 

O chadwynir."— D. Ddw. 4 

Penill triban Huppynt ar y Qyhydedd Gaeth, a Host ar y Gyhydedd 
Fer:— 

"Cpdais foreuddydd, 6 

Gyda'r ebedydd, 5 

I rodio'r gweunydd £ 

Dolydd deiliog; 4 

A merch a glywais 5 

Yn canu perlais, 5 

Yn jjerdd arianllais 5 

Gydlais &'r g6g." — Morgan Gruffydd, 4 

Arall ar y Gyhydedd Drosgl, deufan Huppynt : — 

" Fe ddaath y doff adar 6 

I'r cocdydd A'u lla&r 6 

Yn gynar y gwanwyn ; 6 

A minau'n eydgaau 6 

A'r hyfryd awenllu, 6 

Ifwym garddlu mewn gsvyrddlwyn." 6 

Dafydd o y r Nant. 

Huppynt a'r triban boniai4> ar y Gyhydedd Drosgl — y chwe'sill, yw 
yr hen benillion "Tri tb'rawiad," neu "Gadael y tir, y ifordd hwyaf; M 
mal y gwelir, ond gosod y p?niU fel bynjn-* 

"A meBt tney y gejjtydd, . 6 

Taranau trwy weunydd, 6 

A Uu dan eu Jlywydd, 6 

Trwy'r gtiinwydd yn gwan; 6 

A gawr yn mhob goror, 6 

A WWK yn ynjagor, 6 

Cygytor, a phvior, 6 

A phelau. 3 
Y Parch. B. William, Mar. Picton. 

N 



Digitized by Google 



HUPPYNT, NJEU LOSTODYN. 



Enghraifit arall, yn ol yr hen ddull, o Awdl y Prydydd Hir ar 
Groeshoeliad Crist. Y bonfanau yn ddigynghanedd, a'r Host yn bengolL 



" Gwel cf yn rhuddgoch, 5 

Nid a phorphor coch, 5 

Ond a gwaed gwaeddgrocA 5 

Yn drocAedig! 4 

Gwel ei gu aelau, 5 

A dwys blethiadau, 5 

O ddreiniog frtyau, 5 

2fay wyecUg ! 4 



I deulu yr Huppynt y perthyna llawer o gerddi Huw Morrui, o 
Bont y meibion, heblaw ei hofffesur, " Y Tri tharawiad," megys "Llafar 
Haf," neu "Mwynen Mai," mesur "Cerddi y Tiroedd Taerion," &c. 
Dyma enghraifft neu ddwy ; — 



" Ar ol y gauaf garw, 7 

A'r rhew fu'n hollti'r derw, 7 

Mi welais ddail ar fedw, 7 

Yn arwydd hoew haf." 6 
O Carol Mai, 1683. 

O Fai-g&n arall; — 

"Agorwch yn drugarog, 7 

Yr Haf ddaeth at y rhiniog, 7 

Mae dail ar goedydd brigog, 7 

A'r Haul a'i wridog wres ; 6 

I borthi'r buchod blithion, 7 

Yn mysg briallu a meillion, 7 

Daw Duw a theg anrhegion, 7 

Gwlith Hermon, gwlaw a thes." 6 



Arall, o Gerddi y Tiroedd Taerion;— 



"A chan nad oes mo'r ffordd i ffoi, 8 

I'r un gwr traws— on'd goreu yw troi? 9 

Os yw dy galon yn dadgloi, 8 

Yn dda di a ddoi'n dy ddiwedd ; 8 

Cais gan Grist iachau dy glwy' — 7 

Fel y caffech einioes hwy, 7 

Paham y byddi farw drwy 7 

Oferedd?" 8 



Cenir Huppynt weithiau ar y colofnau hirion, fel fayn : deufan Hup- 
pynt a Host ar y Gyhydedd Wen ; — 

"Rhagorodd ef y gwiw hygar Ddafydd, 10 
I'w geinwych awen gwnai gah a chy wydd, 10 
Hoffai lawenydd oUffael i'w einioes ; 10 



Digitized by Google 



LLAltOYfcCH, AWDl DDWYBI0, VBU FFORCMAWDL. 9t 

Diwall y cydiai a*r deall cadarn, 10 

Cyweirgof winfardd carai cyfiawnfarn, 10 

Yn fwyn ddiragfarn ei foneddigfoes." 10 

S. Thomas, Mar. D. LI. Mathew. 

Deufan Huppynt a Host ar y Gyhydedd Laes; — 

" Rhoddais fy nghas ar iaith Henwas chwerthinog, 1 1 

Ymrenais erioed a morwyn siaradog, 1 1 

A gwr celwyddog, un twyllgar cywilyddus; 11 

Gwaethaf cyfeHlach fal bustach yw Bostiwr, 1 1 

A ffiaidd i'w thradwyll yw ffydd Athrodwr, 11 

Draig yw a noddwr y drygau anweddus." 1 1 

Bleddyn Sion* 

Triban Huppynt ar y Gyhydedd Hir, a Host ar y Gyhydedd Drosgl ; — 

" Llawenydd fy Uonaid i'm henaid ddymunais, 1 1 

Awenydd ei geiriau tra gwinaidd a gerais, J 1 

Hoff erddi drwy 'my wyd ei ffyrdd a dramwyais, 1 1 

Bwriadais ei brydwaith ; 6 

Mi weaf yn gyson iaith hon yn waith hynod, 1 1 

A minau'n dda ddewrfardd a'm enw'n ddiddarfod; 1 1 

Cael olrhain yn fflwch ei dirgelwch o'r gwaelod, 1 1 

A'i gwybod yw'm gobaith." — Dafydd William. 6 



Cenir bonfanau Huppynt yn broestawdl hefyd, fel hyu ; — 

" Man lie chwardd y bardd yn ber, 7 

I'w iawn barch a'i awen bur, 7 

Mewn gwlad adeilad ar dir 7 

Ni welir gwn o'i olwg; 7 

Nid ail, nid un sail dan ser, 7 

A'r plas gwyngalch i'w falch fur, 7 

Hoewdy'r serch blodau'r sir. 7 

Mawr genir yn Morgan wg." 7 

D. LI. Mathew, i Bias y Fan. 

Dyna ddigon er egluro an3awdd penillioh Huppynt; ond gall y bardd 
amrywio ei foddau yn ddiddiwedd wrth ei grebwyll a'i ddyfais ei hun, 
yn ol braint y mesur. Perthyna amryw o'n Hymnau i'r teulu dan 
sylw, megys y rhai a ddynodir "8,8,6, 8,8,6," "8,8,8, 8,8,8," 
"6, 4," "5, 8," &c. Mewn gair, Huppypt yw pob penill llosgyrnog. 



RHEITHIAD IV. . 

LLAMGYRCH, AWDL DDWYBIG, NEU FFORCHAWDL. 

"Nob anghen y memxr town yw bod lliftdlauftlaetitfiry pattuTyir $yf- 
odH &r llinellan otef w yttddtf, gan lavm r diwJHtttt^Uws ^ 'eanol^ys rhal 



Digitized by Google 



100 LIiAMGYftCH) D9WYBW, NfiO IFORCHAWDL. 

fyddant ar ryw brifodl arall. Ar hyn o ddull or benill ac odl y saif an- 
sawdd anghen y mesur, a'i freint yw cann ar yr uh a Qrner o'r naw 
Cybydedd ; ond afrywiocach y bernir y tair Cyhydedd feraf na'r lleill. 
Rhaid i'r Hard fod yn ddeufan o leiaf, ac nid mwy na cbwech, yn unodl 
&'u gilydd, neu yn frithodl, a chyrch rhwng yr asgell gyntaf a'r Ham, a 
rhwng y 11am a'r ail asgell; eithr esgeulu$ir hyn, ar brydiau, gan rai o'r 
prif-feirdd. Bydd y penill, weithiau, oil ar fanau cyfunhyd, waith 
arall at rai anghyfunhyd ; ond gofaler na bydd gof mod 6 anghyfartal- 
wch rhyngddynt. Nid oes neb o feirdd yr oes hon yn cyfansoddi ar yr 
awdl fforchog, oddigerth y penill anystwyth a elwir Clogyrnach ; ond 
%nae gan G. Mechain enghreifftiau yn yr Hispaenaeg, y Ffrancaeg, a'r 
Saesoneg befyd. Engbraifft o'r Godwin:-*-* 



" Yfais i o win a medd y Mordai, 10 

Mawr xnaint ei wewyr, 5 

Yn ngbyfarfod gwyr, B 

Bwyd i eryr erysmygai." 8 



Arall:— 



Arall:— 



Arall* a'r 11am yn driban 

f< Ni chelir na'i wir, na'i wrhydri* 9 
Ar gynifer gwaed, 5 
Amdrychion am draed, 5 
Ac am bob paraed 6 
Parawd losgi." 4 

LL P. Mock, 4 Llywdyn //* 

" Y dyh a garaf nis digerais, 9 
Yn seryddiaeth Don, 5 
Yn swydd Gaer'narfoa, 5 
Lie bu ron dragon, dreigiau Emrais." 9 

Gk ab D. ab Tudur* 

" Er amtnod arfod arlaethai ; 8 

Ermygai gelanedd, 6 

w^r gwycbr gwnedd, 6 

Yn mlaen Gwynedd gwanai . ' ' — A neurin. 6 

Arall cyfunhyd fanau ar y Gyhydedd Wastad;-^- 

" I'n Duw Iesu, Oen dewisawl, 8 
Y gwSwn feirdd g&n fo urddaw/, 8 
Ac iawn yw mawl genau melus, 8 
I'n Idr nefbl yn air nwyftw, 8 
A sain weddwa awenyddawl, 8 
O fwriad fljrdd bob dydi keb dawl." 8 

T. Lcwy*. 

: Gwelir fod cyrch yn yr.enghraifft ddiweddaf, rhwng yr a&geU gyntaf 
a'r 11am, a rhwng prifbdl y Ham a'r asgell ddiweddaf, aef "urddawl" 



Digitized by Google 



Y GYHYDEDD 9YRCH, 



101 



yn cyfodli a "awwl," a "nwyfus" yn cyfodli a "weddua;"yr un modd 
hefyd yn yr enghreiiftiau dilynol: Llamgyrch anghyfunhyd - 



" Y gog draw yr wyt ti'n Uawen, 8 

Yn gwingaw ar flaen y gangen, 8 

Dan w£n haulwen mewn helyg, * 7 

Yn mesur ceinciau miwsig;* 7 

Ag eurddoeth big, a'r gerdd o'th ben 8 

Yn gywydd serchog awen." — S, D. M. o Went. 7 

Arall a'r canolfanau yn brithodli a'r cydsain gymeriad : — 

"Dau heliwr calonog hy' enwog eu hanian, 12 

Dau chwarwr pel cefhog dro bywiog a buan, 12 

Dau geiliog glan digiliaw, 7 

Dau lewaidd medrusaidd draw, 7 

Dau hylaw da eu helynt, 7 

Dau enwog iawn, dinag y'nt, 7 



Dau faeddwr y gwynt fal rhyw gorwynt y gyran'." 12 

D. William, $ ddau fab S. Bwttwn. 

Mae rhai emynau Cymreig ar y mesur hwn; dyma enghraifft o waith 
y clodfawr Rowlands o Langeitho; — 



" Nid oes yn awr ddim damnedigaeth* £ 

Gwnaed i'r nen, 1 

Ffordd trwy'r lien, 3 

Gorphenwyd fechawdwriaeth." 7 



RHEITHIAD V. 

Y GYHYDEDD GYRCH, BAN CYRCH, NEU GOLOFN 
PRYDAIN* 

Mabwysiadodd D. ab Edmwnd y mesur hwn, yn un o'i foddau, dan 
yr enw newydd "Awdlgywydd." Nod anghen y Gyhydedd Gyrch yw 
dwy golofn, neu ddwy fraich o'r un golofn, a sill ddiweddaf y gyntaf yn 
dwyn cyrch at orphwysia yr ail linell; a diwedd yr ail Knell yw y brif- 
odl; dau o'r banau cymhleth hyn a wnarit benill; ond gellir rhoddi y 
rhif a fyner dros hyny ; eto, bernir fod un ar bymtheg, neu ugain o 
bellaf, yn ddigon yn unodl, rhag gormod unsain i flino y glust; nid 
rbaid i'r ddwy ganghen fod ar yr un Gyhydedd, eitbr nid iawn i'r gwa- 
haniaeth rhyngddynt fod yn fwy na deusill neu dri. Braint y mesur 
yw dewis a fyner o'f chwech Gyhydedd hwyaf, a'r un a fyner ai unodli 
ai brithodli ; da eadw acen lied wastad, ond ni raid ei bod yn rhy was- 



* Nfd yw twyttawdl y* prydy&d, sef yg yn ateb ig, yn gwaethu dim ar dtiutty mesur. Mat 
•ngnraifmau da a aiwtdftft* yn Wxtton Mr y mesur Hint. 



Digitized by Google 



103 



Y GYHYDEDD GYRCH. 



tad; gwell amrywio ychydig. Er nad yw y mesur mor ganiadaidd a 
llawer un, mae yn oreu oil er cynnal rhagorgamp synwyr a myfyrdod. 
Penill ar y Gyhydedd Draws fel hyn, — ? 



" Mwyn yw dail yr haf mewn dolydd, 8 

Glesin gweunydd glwys yn gynar ; 8 

A nod hwylus ednod tewlwyn 8 
Ucho'nloewfwyn4ch&nlafar.'' — D. LL Mathew. 8 

Arall, y ganghen gyntaf ar y Gyhydedd Wastad, a'r ail ar y Lefh ; — 

" Gwir ffydd y sydd yn cyneu serch, 8 

Ie, gwirserch mewn glew gwarsyth ; 8 

Tw droi'n ei gais o'i drais rhy drwch, 8 

I'r fflwch dawelwch dilyth." — Antoni Powel. 7 

Arall pedryfan ar y Gyhydedd Wen ; — 

" Marw yw Angharad, mawr yw ing hiraeth, 10 

Ochain ac alaeth a chwyno gweli ; 10 

A'i marwnad ar g'oedd gan luoedd lawer, 10 

Wylaw em dyner yn wael am dani." — Morgan Powel. 10 

Arall wythban ar y Gyhydedd Laes; — 

" Mae'r wybren rewlyd yn adfyd penydfawr, 1 1 

A thrwch eiria mawr ar hyd oerlawr yn do ; 11 

Mae'r gwynt yn mhob parth yn flin arth a nerthol, 1 1 

A'i waedd anguriol drwy'r heol yn rhuo ; 1 1 
Gwnewch d&n, gwnewch e'n oddaith, wen lanwaith yn Iwys, 11 

A gwnewch le gorphwys i'n cynn wys rhag cwyno ; 1 1 

Daeth hen auaf pygddu i'n gwaelu gwelwn 1 1 

E'n rhyn, oni syniwn, a'i rewnos heno." — Dafydd oW Nant. 1 1 

Arall deuddegban ar y Gyhydedd Hir; — 

" Un ydwyd y Bassed a nodwyd i'w bwysau, 12 

Yn perchen glangampau o forau 'marferiad; 12 

Nid oes anwr gwagsaw yn beiddiaw lie byddych, 12 

Rhyw lew cadarn ydych yn fawrwych ei fwriad; 12 

Lie cyrch y byddinoedd, a'r lluoedd, a'u llewiaith, 12 

A'u dewr amcan hirfaith yn drwm i'w cynhyrflad, 12 

Y tyni dy gledd, a dy fawredd arferi 12 
Yn flair y trueni, a pheri trywaniad; 12 
Fel hen arth ysgeler, neu deiger fai'n digio, 1 2 

Y byddi di'n rhuthro i'w darnio rwy'n dirnad, 12 
Rhyfelwr gledd llymddur, wyd Arthur yn d'wyrthiau, 12 
Yn gawr ar hir gadau yn gyruY ergydiad." 12 

Z). oV Nant, $ Syr R. Bassed. 



Gall bardd awenbwyll amrywio yr hen fesur rfcywiog; hwn bron yn 
ddiderfyn, er nad oes ond ychydig o ganu arno> oddieiithr mewndyrifau.* 



Digitized by Google 



CYNGHAWO. 



103 



Un o foddau y Gyhydedd Gyrch yw y "mesur Salm" Cymreig, sef 
penill pedryfan ar y Gyhydedd Wastad a'r Lefn, neu " 8, 7 megys, — 



" Ystyria ddyn mewn teimlad da, 8 

Mai buan rhedfa'r bywyd ; 7 

A thrwy ddoethineb cais i'th ran 8 

Wir elfen anfarwolfyd."— D. Ddu. 7 

Modd arall chwe'ban yw "caniad y G6g i Feirionydd," "Fy anwyl 
fam fy hunan," gan D. Ddu, &c. Enghraifft, — 

" On'd diddan iawn y dyddiau'n ol, 8 

A doniol oedd y dynion, 7 

Gymerent fwyn ddifyrwch clau 8 

Wrth sain y tanau tynion ? 7 

Fe ddaliai draw feddyliau drwg 8 



O'r golwg ac o'r galon." — Bardd Nantglyn. 7 



RHEITHIAD VI. 
CYNGHAWG. 

Rhyw arbenig o fesur yw Cynghawg, a wneir drwy gymhlethu am- 
rywiol Gyhydeddau a mesurou, neu ddarnau mesuron, yn un penill, 
fal y cysyllta cynghaw wahanol wrysg yn un ysgubell. Mae mwy o 
gymysg ansoddau ar Gynghawg nac ar unrhyw fesur arall. Ei nod 
anghen yw cymhlethu gwahanol golofnau a mesurau yn un penill cyf- 
odledig ; a*i fraint yw arfer y Gyhydedd a fyner ; ond dylent lithro yn 
rhywiog y naill i'r llall. Bu teulu lliosog ac amryfath y Cynghogion 
yn waaanaethgar iawn i D. ab Edmwnd wrth ffurfio ei bed war mesur 
S ar hugain yn Nghaerfyrddin, fel y gwelir wrth yr eghreiffitiau isod ; — 

1. Cysylltodd fath o Huppynt wrth ddeufan ar y Gyhydedd Wastad, 
a galwodd hwnw yn Glogyrnach. 

2. Cysylltodd Fan Cyrch wrth Orchan chwe'ban ar y Gyhydedd 
Lefn, a galwodd hwnw yn Gyrch a Chwta. 

3. Cysylltodd Doddaid Hir wrth ddeufan ar y Gyhydedd Draws, a 
galwodd hwnw yn Wawdodyn Byr. 

4. Cysylltodd Doddaid Hir wrth Orchan pedryfan ar y Gyhydedd 
Draws, a galwodd y cymysg, Gwawdodyn Hir. 

5. Cysylltodd Doddaid Hir wrth Orchan pedryfan ar y Gyhydedd 
Wen, a galwodd y Penill yn Hir a Thoddaid. 

6. Gwedi difwyno yr hen Gadwyngyrch, a'i galw yn Gadwyn Fer, 
cysylltodd ddau Huppynt wrthi, a galwodd y Cynghawg hwnw yn 
Dawddgyrch Cadwynog. 

7. Rhyw arall o Gynghawg, neu Ynglyn, canys anhawdd gwahan- 
iaethu rhyngddynt, yw Byr a Thoddaid; sef Gorchan Bedryfan ar y 
Gyhydedd Wastad rhwng dau Doddaid Cwta. Rhaid fod Cynghawg 



Digitized by Google 



104 



CYKGHAWG. 



yn leflathan bolrwth, gan iddo lyncu saith o silod D. ab Edmwnd! 
Gan fod y rhywiau uchod yn ddigon cyffredin, ni roddir eoghreifftiau 
o honynt yma. 

Dyma enghraifft o Gynghawg chwe' ban, yr hwn yn ol iaith beirdd 
Gwynedd a alwesid yn "ddeuair hirion, deuair fyrion, a thoddaid yn 
nghyd." 

" Llew y cyrch mewn Uu y caid, 
Er deniaw ei Brydeiniaid ; 
Cynnorth canaid, 
Trwy'r llwch,— -trwy'r llaid, 
A'i Big-dwn troe Hwn, fel tarw, haid — o 'Spaen, 
Corniai o'i flaen y carn-flleiniaid." 

G. Mcehain, Mar. Syr T. Picton. 

Cynghawg chwe*ban arall, neu yn ol Douparth Caerfyrddin, "Deuair 
Hirion, Toddaid, ac Awdlgywydd, yn nghyd." 

" IV plith rho'i Paul athrawua 

Drag'wyddol reol ddi rus: 
Cardotai'r cywir Ditus; trysorydd 
Oedd, a chasgliedydd i'w hachos clodus \ 

Bu'r mad Ganwriad yn wir 

Was cywir, a Zacoeua. ' '—Dewi Wyn. 

Arall o Doddaid Cwta, Gorehan, a Ban Cyrch:— 

" Trinier yn mhob tirionwedd — daear 
Blodeued pob rhinwedd; 
O hen drigle Wyn* drwy Ogledd, 
Draw i Nannau, drwy hen Wyaedd; 
Llawn o doraeth fo Lleyn diredd, 
A thir Eifion o waith rhyfedd ; 
Hen Gonwy, mwyfwy bVr mawl, 
Lie iachawl— dan ArliechwediL" 

Z). Ddu 9 or Arddwriaeth. 

Enghraifft arall ar y Gyhydedd Draws $ deufan, Toddaid, a Gorchan 

"Wek dirionwyeh wladwr enwog, 
Un yw y'niyd a'i enw Madog, 
Gorchestwaith madwaith cymydog— troi rhydau, 
Troi morgafnau'n gaerau magwyrog, 
Tir syca rhagorwych argaerog 
Lie bu ar raian llwybr eog, 
Mae llynau yn dir meillionog, 
Uwch dyfrllyn «awn erchwyn eynyichfog." 

. D. Ddu, fr Morylawdd. 

Arall;— 

Y Duw mawr! tro di 'mwriad 
I't iawn pstyr ym waatad ; 



♦Wyiiattar. 



Digitized by Google 



TODDAID. 



105 



Wyf wan, bydd fy than yn rhad, 
Naf eto! tyn fi atad; 
Fy N6r, i'm gwaelder na'm gad, 
I'm serthedd lie mae'm gyrthiad ; 
Rhoi lief hyd eurnef arnad — yw'm gorchwyl, 
Dxiw anwyl — am danad, 
Clafed wyfc-clyw fi, O, Dad!" 

Samuel Jones, o Frynllywarch. 

Arall, sef marwnad Hwch, a laddodd merch drwy ei tharo ar ei 
phen & morthwyl : — 

" Porthwr moch, clywch bawb ei ochain, 
Sy'n codi galar llafar llefain ; 

Bu farw ei Hwch, gwaeddwch i gyd ; 
Y mae'n dorympryd i goegfryd gigfrain ; 

Un hoew a chain ei Hwch anwyl, 

Hi dyrfai ardd yn dra hardd ei hwy] ; 

Hi gafodd yn dreti ar ei phen y ffwyl, 

Hyll oedd Martha am ei Uadd & morthwyl ; 
Yn drwm iawn a gwyl yna draw mae'n gelain ; 
Mawr aeth i fil a wnaeth Martha fain, 
A phob anobaith, a phawb yn ubain ; 
Ei pherchen bob dydd y sydd i'w sain, 
Yn wr musgrell yn oer ymosgrain ; 
Druan, mae'n wylaw draw mewn drain, 
Och o'i gur! am ei Hwch gywrain." 

Charles D. Mere dydd. 

Qwelir fod y penill uchod o ansawdd Llamgyrch hefyd, am fod y 
brifodl yn llamu dros bedair llinell yn y canol. Gwefir hefyd fod 
moddion a rhywiau penillion Cynghawg yn aneirif. 

Barna rhai y dylid cyfrif Ynglyn, Triban Morganwg, Clogyrnach, a 
Llamgyrch, yn nheulu y Cynghawg, am mai mestiran cymysg ydynt 
oil ; ic yn wir, nid y w hyd y nod Gwallter Mechain yn gallu gwahan- 
iaethu rhwng ansawdd Ynglyn a Chynghawg, gan mai cyfansawdd o 
wahanol fesurau yw nod anghen y ddau deuiu. 



RHEITHIAD VII. 
TODDAID. 

Mae dau ryw o Doddaid, sef hir a byr : gelwir y Toddaid Byr, yn 
Doddaid Taliesin, Toddaid Cwta, a Thoddaid finglyn. Cenir y Todd- 
aid hwn fynychaf yn bengoll mewn Englyn unodl union ; ond yn Gyrch- 
awdl yn yx unddl grwca, ac yh niwedd Byr a Thoddaid. Dyma Dodd- 
aid Gwta pengoll ; — 

o 



Digitized by Google 



106 TODDAID. 

44 Digrif cael cell rhwng dwy graig — i ganu 
Wrth a^eraawl dollgraig." — Z). Ddu. 

Arall Cyrchawdl; — 

" Madog un enwog yn awr, — uchetaon 

Dros Arfon drysorfawr." — D. JDdu. 

Ni arferir y Toddaid Byr wrtho ei hun, ond naill ai mewn Ynglyn, 
neu Gynghawg, neu mewn cysylltiad a Thoddaid Hir; megys, — 

" Acw hongiant, ar helyg gangau, — o'i mewn, 

Eu mwynion delynau ; 
T6n y gwynt arnynt yn gwau, — Ileinw finion 
Euphrades union a phrid seiniau." — I. G. Geirionydd. 

Toddaid Hir, neu Doddaid y Bardd Glas, a ffurfir o ddeufan, j 
blaenaf yn ddegsill, fel Toddaid Byr, a'r olaf ar y Gyhydedd Wen, neu 
y Draws, a phob amser yn Gyrchawdl, sef yr orphwysfa, yn yr eilfan, 
yn cyfodli &'r gair cyrch, fel hyn ; — 

" Osai clir, yn wir, fal naint — geirw donate 
Yn llawn rhadatt, yn llynau rhedaint." 

D. ah Gwilym > Mar. I for Hael. 

Mesur da mewn cerdd o glod a mawl y w Toddaid, medd Barddas ; 
ond gwelir wrth awdl D. ab Gwilym i Rhys Meigen, ac awdl Rhys 
Goch o Eryri i*r Llwynog, ei fod yn fesur grymus mewn cerdd o ogan 
hefyd; megys; — 

"Rhediad dau lygad dilugyrn — chwilcath, 
Rhys goegfrys gigfrath fapcath fepcyrn ; 

Euog drwm lleuog drem llewyrn — wydnlwyth 
Anwiw flfriw heb firwyth, golwyth gelyrn." 

Z>. ab G, f i Rhys Meigen. 

Arferir deufan Toddaid yn fynych ar ddiwedd Gorchanau y Gyhyd- 
edd Draws, a'r Wen, yn unodl a'r penill, y rhai a alwodd D. ab Ed- 
mwnd yn fesurau gwahanolryw, sef y ddau Wawdodyn, a'r Hir a 
Thoddaid. 

Ceir enghraifft hynod o Poddeidiau yn awdl Hywel ap Einion 
Llygliw i Myfanwy Fechan, o Gastell Dinas Bran, tua'r flwyddyn 1390. 

" Mesur cawdd anhawdd i ynad — eglur, 
Adrawdd fy nolur ddwysgur.ddysgiad; 

Modd pad gwiw, lliw Ueuad — rhianedd, 
Na'm gwedd hud garedd, na'm hoed girad." 

Dyna enghraifft o Doddeidiau serch ; enghraifil eto o Doddeidiau 
galar;— 



Digitized by Google 



TODD A ID. 



107 



" Aeth braw am guddiaw egwyddawr, — pobloedd 
A dagrau miloedd, hyd gwr Maelawr ; 

Ami rhyngom Och drom dramawr ! — o noddef 
A gwae a dolef gyda'i elawr." 

D. Nanmor, Mar. Argl. Tomas, oV Tywyn. 

Toddeidiau mawl ; — 

" Parch ynys wyd Rhys lie trwsiwch — wirion, 
Post beirddion heirddion wyd a'u harddwch ; 

Pen Meirion cyfion, cofiwch — ddwfn a baa, 
Pob gras ag urddas a gyd gerddwch." 

W. Llyn 9 i R, Fychan, Gorsgedol, 

Eto, ar y sobr a'r brawychus ; — 



"Dyheu mae mynwes euog — Belsassar, 

Fel arth udgar, anwar newynog ; 
Mae braw y Llaw alluog — yn berwi 

Trwy ei wythi ei waed toreithiog." — /. O. Geirionydd. 



Enghraifft eto o Doddeidiau gorfoleddus, yr eilfan ar y Gyhydedd 
Wen, yn ol braint y mesur ;— 



"Cwymp Babel uchel dan bla — yn ei hawr; 

Wele oleuwawr! wi! Haleluia!! 
Ansawdd oer Ynysoedd Id — cynhesed ; 

Eich tir O ! caned, a choed Hercynia ! 
Oian, ho, hoian, ha, ha; — crechwenir 

Yn nef ban gwelir gan feibion Gwalia, 
Dawn Dduw'n dwyn newyddion da — i'w hoffdir, 

Hermon a Senir, Amen, Hosana!!"' — Dewi Wyn. 



Cenir Toddaid weithiau a'r gair cyrch yn unodl a'r rhagwant, fel hyn, — 

" O'r hael y ceir hael, a phe rhon', — ^a'i gael, 
Gan hael hawdd fydd cael o fodd calon." 

L. Glyn Cot hi. 

Eithr gwagorchest anfuddiol yw hyn, yn difwyno ansawdd y Toddaid, 
gan ei droi i fath o Huppynt, fel hyn, — 



" O'r hael y ceir hael, 
A phe rhon', a'i gael, 
Gan hael hawdd fydd cael 



O fodd calon." 




left 



PROBST ftYFftftWIDlOtf. 



RHEITHIAD VIIL 
PROEST CYFNEWIDIOG. 



Gosododd D. ab Edmwnd y mesur hwn dan ei enw priodol yn ei 
ddosparth ; ond bu mor anffodus a'i alw yn rhyw o englyn, er ei fod yn 
ansawdd llwyr wahanolryw. Saif ei gynhenid anghen yn yr odl yn 
benaf. Rhaid newid y Uafariaid yn sill y brifodl, a chadw yr un gyd- 
sain, drwy roddi geiriau megys glan, gweX gwin, &c, i gydodli; ae 
felly nis gall y penill fod yn h\fty na saith ban, oddigerth rhoddi y 
ddwywaith, yn ol ei gwahanol seiniau eglur a thywyll, megys bys, hys! 
&c. Ond barna rhai na ddylid arfer u ac y yn yr un peniB, gan debyc- 
ed eu sain i'w gilydd — yn debycacb i unodl na phroestodl ; neu na 
ddylent fod 3m nesaf at eu gilydd mewn penill geithban. 

Rhaid cadw yr odlau yn unrhyw a'u gilydd mewn Proest, sef oil yn 
drwm neu oil yn ysgafn ; oil yn lleddf neu oil yn dalgrwn. 

Bernir Proest yn oreu ar y Gyhydedd Lefia, y Wastad, neu y Draws ; 
yr odlau 3m ddyrchafedig, neu yn ddysgynedig, neu gymysg, fel y 
dygwyddont oreu. Hefyd, geljir canu y Gyhydedd Lefe a'r Wastad, 
neu y Wastad a'r Draws, bob yn ail yn yr un penill. 

Cyfyngodd D. ab Edmwnd y Proestau i'r Gyhydedd Lefh, mal pe 
buasai proestodli ar ryw golofhau ereill yn drosedd. Enghraifft o 
"Gyhydedd nawban broestawg," neuyn hytrach, penill Proest pedryfan 
ar y Gyhydedd Draws ;-^— • 



Canai L. Glyn Cothi Cynghogiaid ar y Gyhydedd Wen yn broest-* 
awdl, fel hyn;-r- 

" Gruffydd bendefig groewffydd, baun difas; 
Gruffydd baun gwiwnerth, groewffydd ben Gwenwys; 
Gruffydd law Caron, groewffydd Lew Cawres; 
Gruffydd lin Brochwel, groewffydd Lan breichus ; 
Gruffydd ar gynnydd, ddeu'geinoes — i'th wlad; 
Gruffydd daw tromgad, groewffydd; dad trymgis." 



Canodd rhai Dribanau Cyrch, ac Englynjon, yn broestawdl, fel hyn ; 
Triban Cyrch proest; — 



" Er ennill dydd,, a'r un Uaw y dorch, 9 

Prydain a gwyn ar erchwyn ei arch, 9 

Ei gawr aeth fel saeth — ufel o serch, 9 

A llefiiwd ei gwaedd hollfyd a gyrch." 9 



G. Mechain, Mar. Syr T. Picton. 



I G. ab I. ab M. ab Gwenwys. 



" Castell cdg a deiliog dd ; 
Caer ddiddos, cerdd eos dda; 




PROBST CYFNEWIDIOO. 



109 



Cell bronfraith l&n a'r gan goeth, 

Neu geiliog doeth a'i glog du." — Edward Dafydd. 



Triban Toddaid Proestawdl, fel hyn; — 



" Of call gwna fwyall i fardd, — a doro 
A'i duriawg fin agwrdd, 
Diwael ei gwaith, cai'n d&l gerdd." 



" Curiais gan alar cam — alaw'r haf, 
Eiiw'r haul ar fore ; 
Collais y dydd dedwydd da, 
Du yw 'mhenyd am hono," — Cyf. y Beirdd. 



Dyraa Driban Milwr Proestawdl, a gant Dafydd Edward, o Fargam, 
am frawd a chwaer, gefeilliaid dan deirblwydd oed, yn dianc o'u gwely 
liw nos, yn y Pil, ac yn myned i fynwent Llangynwyd, pum' milltir o 
ffordd dros fynyddau geirwon, i ymofyn am eu mam a gladdesid yno;— 



" Y tywydd brwnt oedd o'u bron, 

Gwynt a gwlaw hyd gerllaw'r llan, 

Dan nawdd eu gwelawdd Duw gwyn." — Cyf. y Beirdd. 



Arall chwe'ban, acen ddysgynedig, cymeriad llafarog 



" Un dewisgrair nid ysgribl, 

O freninbwyll farm henbobl, 

Acw'n dysgu can dysgybl, 

Am aur degan mawr digabl, 

Am neuadd-drefh mwyneidd-drebl, 

Am ddrudgost ymddiriedgwbl." 

G. ab L ab LI Fychan, oWLlanerch, 1500. 



Anystwyth yn ddiau yw y fath brifodl a'r uchod ; ond mae Proest- 
awdl yn dadsain yn bereiddlef ar y glust ax yr acen ddysgynedig, neu 
gymyflg, felhyn; — 



"Amser sy'n awr i ymswyn, 
Ymarbed rhag y mawrboen, 
Cyn £1 y corph yn gelain 

I orwedd i fedd dan faen." — T. Llywelyn, o Regoes. 



Am ragor o addysgiadau ar y mesur hwn, gweler Gramadegau 
CaUdfryn, Tegai, Bardd Nantglyn, $c. 



D. LI. Mathew. 



Englyn Proestawdl, fel hyn ; — - 




110 



YNOLYN. 



RHEITHIAD IX. 
YNGLYN. 

O ran ei nod anghen mae Ynglyn yn dra thebyg i Gynghawg, fel 
nad ydyw, hyd y nod Gwallter Mechain, yn gallu gwahaniaethu rhyng- 
ddynt. Galwodd D. ab Edmwnd bump o'i fesurau yn "Englyn," 
mabwysiadodd yr hen Ynglyn Byr a Thoddaid, ac a'i galwodd " Unodl 
Union," trodd yr Ynglyn hwnw a'i bench with yn mlaenaf, ac a'i galw- 
odd "Unodl Grwca," garglymodd y Triban Cyrch, ac a'i galwodd 
" Unodl Gyrch," a gosododd y ddeuryw broest 3m nosparth yr Englyn- 
ion, er raai ansoddau llwyr wahanolryw ydynt. 

Yn ol y ddosparth gysefin, mae Ynglyn yn hen batriarch esgobawl, 
a phump o deuluoedd wedi deilliaw o hono, nid amgen— 

1. Triban Toddaid, sef ban ar y Gyhydedd Lefn yn nglyn a Thodd- 
aid Cwta; a'r dull hynafar Ynglyn ydyw; fel hyn; — 

" Ni chred ail Luned y leni — 'y mod 
Yn y mawr drueni, 
Och ! liw haul — am ei chael hi." 

D. WiUiam Dafydd. 

Gelwir y rhyw hwn o Ynglyn, ond rhoddi y Gyhydedd Gwta yn lie 
y Lefn, yn "Englyn Cildwrn," megys, — 

"Ehelaeth ogoniant hylwydd — gwiwber, 
Gobaith gldn santeiddrwydd, 
Lies a llwydd; 

Pybyrwch pen pob arwydd — ^iach wrol 
A choron Crist'nogrwydd, 
Gaed i'n gwydd." 

H. Eryri, ar Adgyfodiad CritL 

2. Byr a Thoddaid, sef yr Englyn Unodl Union cyffredin ; gellir 
cael hyfforddiad helaethion am y modd hwn o benill gan ein holl 
athrawon cerdd dafod; mesur rhwydd a melus ydyw. Enghraifil; — 

" O'r pridd y daethum wr pruddaf, — pridd wyf, 
Tr pridd oer dychwelaf; 
Prudd o feddwl, pridd fyddaf, 
Prudd o ddyn i'r pridd ydd af." 

Thomas Llywelyn, Regoes. 

Rhoddir y Toddaid Cwta yn niwedd yr Ynglyn weithiau, fel Unodl 
Grwca, eithr afrywiog fydd Cynghanedd bengoll yno ; rhaid iddo fod 
yn gyrchawdl, fel hyn ; — 



Digitized by Google 



YNOZ.YK. 



Ill 



"Teiroes i'r mwyn wr tirion 
ras nef a roesai'n I6n, 
O'i ddawn o chawsai ddynion, — eu meddwl 
Ar fanwl erfynion." 

Gr. Owain, Mar. L. Morris. 



Gan farnu mai lied wael yw y ganiadaeth wrth ddiweddu Ynglyn & 
Thoddaid Cwta moel, arferodd beirdd Morganwg roddi ban ar y Gy- 
hydedd Lefn i gloi y mesur, a llenwi llafarbwys y gerdd, fel hyn ; — 



"Wy'n wr gwael dan argoelion, 
Awch oer y brath a chur bron ; 
I'm cyflwr wy'n dwr blinderon — am gael 
O'r fun hael ir-fain hon, 
Iach hwyl — o fodd ei chalon." — T. Cam. 



3. Ynglyn Hir a Thoddaid, sef o ddeufan i wyth ar y Gyhydedd 
Wattad yn unodl a Thoddaid Cwta, fel hyn ; — 

44 Cydwybod dda'i nod gan Dduw N£r — o chaf, 



A chyfiawn foddlonder ; 
Nid rhaid golud diriaid gweler, 
lawn yw'r ymswyn unrhyw amser, 
Duw i ddoeth yw'r cyfoeth, cofier! 
Ynddo rhodia'n ddewr ei hyder." 



Bryd arall rhoddir y Toddaid yn olaf, megys; — 

" HofT o'i min yw iaith doethineb, 
Heddgar iawn ei hawddgar wyneb ; 
Arwain iawndardd yr uniondeb 
A gar hon i'w theg warineb ; 
A me"r diwaelder duwioldeb — a'i pyrth 

A llawnwyrth callineb." — D. Williams. 

Math arall, sef deufan rhwng dau Doddaid, a ban ar y Gyhydedd 
Lefn yn diweddu yr Ynglyn, yn ol arfer beirdd Morganwg. — 



" Canu, prydyddu diddan — a glywais, 

A gloewed yr amcan, 
Rhwng deufardd digri'n gweini'r gan, 
I'w mawrgais, Dafydd a Morgan ; 
Odlau llyseiriau Uais arian — serchog, 

Cerdd gangog hardd gyngan, 
Yn hoewiaith glaer yn waith glan." — E. Dafydd. 



I'r rhyw hwn o ynglyn y perthyna ** Byr a Thoddaid " D. ab Edrawnd. 

4. Cyrch a Chwta, sef Ban Cyrch a Thoddaid Cwta yn nglyn, sydd 
ryw arall o ynglyn ; Cyrch a Thoddaid y geilw rhai ef ; ereill Englya 
Pendrwm; megys, — 



S. Jones 



o Frynllyvoarch. 




112 



YNGLfN. 



" Clywais, llawenais, o'r llwyni — adar 
Yn odiaeth gyfodli; 
Yn Chwefror c&n iach hyfryd, 
Gwyn 'y myd, da'r g&n i mi." — M. Gruffydd. 

Arall,— 

" Clodforwch, molwch Dduw mad, — dywedwch 
Mai da ydyw'n wasted ; 
Can's pery'n faith, hoewiaith hedd, 
Ei drugaredd drwy gariad." — Gwilym Canoldref. 

Yr unig wahaniaeth sydd rhwng y rhyw hwn o ynglyn a'r " Unodl 
Union," yn ol iaith Dosparth D. ab Edmwnd, yw cysylltu "awdl- 
gywydd" wrth y "paladr" yn He "deuair hirion." 

5. Ynglyn Gar hir, sef Triban Toddaid, a Huppynt yn nghyswllt 
ag ef; y ban Huppynt, neu y Gar, ar y Gyhydedd fer, neu y gaeth. 
Ynglyn o ansawdd Cynghawg ydyw. Enghraifft, a'r ban diwedd ar y 
Gyhydedd Wasted.— 



"Diod ne* manod dymunais — ei gael 10 

Ac er galw nis cefais ; 6 

Tra chaled y sychedais ; 7 

Gad a'th oerfel, 4 
Bydd ar ddychwel 4 

I mi'n dawel, main ei dwyais." 8 

2). LI. Mathew. 

Arall a'r diweddfan ar y Gyhydedd Lefn, — 

"Beunydd i'r meusydd defaid man — oil in' 10 
Sy'n Uenwi pob corddlan ; 6 
Digonedd ^d, — gwjmbryd g&n 7 

Pob peth Uefant 4 

Pawb a ganant 4 
Dy ogoniant, deg anian !" 7 



G* Canoldref. Salm Ixv. 

Nodiaoau. — 1. Goreuryw o'r ynglynion y bernir Byr a Thoddaid 
unodl union ; a'r ail, Triban Toddaid ; y gwaelaf yw y Gar hir. 

2. Rhai a ddywedant nad oes ond un Ynglyn o gysefin ansawdd, sef 
Triban Toddaid, gan nad yw yn fesur 6 Gynghawg, neu fesurau ere ill 
yn nglyn a'u gilydd ; eithr o golofhau diffrwyth wrthynt eu hunain y 
gwneir y mesur, sef Toddaid Cwta, a ban ar y Gyhydedd Lefh. 

3. Ereill a farnant fod dau ryw o Ynglyn, sef Triban Toddaid a 
Chyrch a Thoddaid, am y cyfansoddir Cyrch a Thoddaid o golofnau 
diffrwyth wrthynt eu hunain, sef Toddaid Cwta a Ban Cyrch. 

4. Bernir fod pob rhyw arall o Ynglyn yn eyfranogi o ansawdd 
Cynghawg, am y byddai y colofnau a gysylltir d'r Toddaid yn berffaith 
a sylweddol tuf eu penau eu hunain. 



* Ne,— gn#— ]li«r. Gwin-ne— lliw gwin. 
" A'th lun gwych wythliw n« gw»wn."— Dafydd ah Gtcil$m. 



Digitized by Google 



TRIBAN CTRCH, NEU DRIBAN MORGANWG. 



113 



5. Ffurfir Ynglyn Gar Hir o Ynglyn cwbl berffaith, sef Tribaa 
Toddaid, a Llostodyn, am hyny Cynghawg yw tuhwnt i bob dadl. 

6. Barna ereill mai o'r Toddaid Cwta yn unig y tyf ansawdd pob 
rhyw ansawdd o Ynglyn ; a chan mai diffrwyth yw y Toddaid wrtho 
ei hun, rhydd iddo gymeryd ato y cyfryw golofnau a gydweddant ag 
ef ; eitibr wedi cael Ynglyn cwbl berffaith, beth bynag a chwanegir ato 
ar ol hyny a wna Gynghawg o'r penill. 

7. Rhai a ganant Ynglynion yn Ostegau, sef llawer o honynt, neu 
oil o honynt a fyddo yn y Gerdd yn Unodl ; ereill a farnant mai gwell 
amrywio yr odl ar bob Ynglyn ; a bod y gerdd felly yn fwy meluslef a 
qhaniadgar na'i bod oil yn unodl. 

8. Bernir rhai o rywiau yr Ynglyn, os byddant yn gelfyddgar o barth 
mesur, ac acen eu caniadaeth, yn rhai o'r mesurau melusaf yn y byd ; 
eithr llawer o honynt hwy, a llawer o'r mesurau ereill hefyd, a dyfant 
yn fwy o wag a diffrwyth ddychymyg a chrebwyll, nag o bereiddlef 
cyfiawn gerddoriaeth. Dyna fal yr ymsyniai hen awdwyr. 



RHEITHIAD X. 
TRIBAN CYRCH, NEU DRIBAN MORGANWG. 

Gelwir y mesur hwn Triban y Myneich, a Thrybedd y Myneich, 
gan rai. Ei enw cyffredin yw Triban Morganwg, am ei fod er cyn cof 
yn un o brif adlawiaid Cerdd Cadair Morganwg. Cafodd ei wrthod 
gan D. ab Edmwnd, a'i fabwysiadu eilwaith dan yr enw newydd 
"Englyn Unodl Gyrch." Ei elfenau cyfansoddol yw deufan ar y Gy- 
hydedd Lefn, a Ban Cyrch. Nid oes ynddo nod Ynglyn. 

Dyma enghraifft ar ddull Unodl Gyrch, — 



Arall ar ddull cyffredin beirdd Morganwg, a gorphwysfa y ban cyreh 
ar y bedwaredd sill ; dyma. yr ail modd o barth acen i — 



" Aeth ffwrdd pob gobaith a ffawd, 
I mi'n awchdor mae nychdawd ; 
A deufrath neidr i'm dwyfron, 
Cledd i'mron oedd claddu 'mrawd." 



Morgan Gruffydd. 



"Anhyfryd beth yw methu, 
A fiwyl ar ddyn yw ffaelu, 



Ni wel fwynder glwysber glan, 
Nag unawr g4n a gwenu." — a^. JV. Lewis. 



Greliir canu y 



penill i gyd yn ddysgynedig, fel hyn ; — 



" Goreu 'mhob dim hawddgarwch, 
An gen oedd yngan heddwch ; 



Coeliaf o araf eiriau 
Y daw dyddiau dedwyddwch,"— M. Gruffydd. 



p 




114 



CYWYDD. 



Cenir Triban Cyrch weithiau yn broestawdl, fcryd arall ar awdl 
gymysg, ac yn fynych yn llyfii a digynghanedd, fel hyn ; — 

"Mae gw^r y gwag beleni 
Yn twyllo llu aneiri'* 

Wrth lyncu'r brwnt ffieidd-dra noeth 
Mae'r annoeth yn gwirioni."— Caledfryn. 

Dyma ddull neillduol ar Driban Morganwg ; — 

"Dyma ddwr drwg amlwg ym, 
Ac un a'n lladd, gwenwyn fiym ; 

Arno'r gwyrddni'n drewi'n drwch, 
Edrychwch, gwelwch, Gwilym!" — D. LI. Matkew. 

Mae rhai emynau ar y mesur hwn, megys ; — 

4< Hosana! Haleliwia! 
Vr Oen fu ar Galfaria; 

Gorphenodd iachawdwriaeth dyn, 
Efe ei hun yw'r noddfa." 

Ansawdd neillduol y mesur hwn, yn wahanred arbenig ar bob mesur 
arall, yw dull ei benill, rhif y banau, a'i Gyhydedd arbenig a neillduol. 



RHEITHIAD XI. 
CYWYDD. 

Cywydd a wneir o ddwyfraich ar y Gyhydedd Lefn, yn Gywydd- 
awdl, sef un o'r banau yn ddyrchafedig, a'r llall yn ddysgynedig, ac yn 
unodl a'u gilydd. Rhaid newid yr odl ar bob cwpl, a brithodli y gerdd 
drwyddi fel Traethodyn. Bama rhai y gellir canu Cywydd ar y Gy- 
hydedd Wastad, ond gornfesa drwy hyny ar fraint Traethodyn ; ac nid 
rhywiog ydyw chwaith eithr ar y Gyhydedd Lefn. Hyn, gyda dull 
anhebgor ei awdl, a wna ansawdd anghen y mesur. Bernir Cywydd 
yn felusaf o'r mesurau, ac am hyny y mae mwy o ganu arno nac ar un 
o'r lleill. Cenid cyplau Cywydd yn broestodl gan rai, yn enwedig W, 
Cynwal, ond afrywiog y bernir hyny. Dylid amrywio pwys yT acen ar 
y banau cyn amled ag y gellir, er mwyn caniadaeth bereiddsain a rhyw- 
iogfwyn, gan mai aflafar yw gormod o fanau cydbwys eu hacenaon ar 
fesurau y Gyhydedd hon. Enghraifft ; — 

" S^r bore a ddwjrreynt 

Yn llu i gyd ganu gynt; 

Canu'n Hon hoewlon eu hawdl, 

Gawr floeddio gorfoleddawdl ! 

Ac ar ben gorphen y gwaith 

Yn wiwlon canu eflwaith."' — Gr. Owain. 



Digitized by Google 



CYWYPP. 



Ar y mesur hwn y caoodd D. Ionawr ei weithiau meithion a 
gorcbe3tol; "a mesur melus a seinber ydyw ar destqnau byrion D. ab 
Gwilym, neu y cyffelyb ; " ond anaddas ar destunau helaeth a derchaf- 
edig cerddi arwraidd, yn ol barn O. Mechain. 

Cenir Cywydd weithiau yn broestawdl, fel hyn;— 

"Yno trig o antur rwydd, 

A nwyf, adar y nefoedd, 
OV cangau gorau i*r gwynt, 

Yn Uuosog y lleisiant." 

G. Canoldref, Salm «t« r 12. 

Bryd arall ar y Gyhydedd Wastad, megys ; — 

" Yn 8oddi cair Cadair Cedawl, 

Y mdr hallt a'i cymer i'w bawl; 
Palaaau del gw^r uchelwaed, 

Y tonau a'u troes tan eu traed." 

Gwilym Hiraethog. CatUref y Gwaelod. 

Yr un modd hefyd y cant G. Mechain " Ar ansawdd gwybodaeth a 
dysg," yn 1800; er enghraifft;— 

" Rhyfeddol iawn yw'r ddawn ddi ddwl, 
A'r modd rhoi esgyll i'r meddwl ! 
Medru gwneyd Uuniau ymadrodd 
Ar grwyn, ar heag,* wir gywrain rodd." 

Eto nid rhywiog y bernir Cywydd ar y golbm hon ; cyfetyb yn well 
i ansawdd Traethodyn. Cenir Cywydd ar brydiau ar y groes rywiog, 
wyneb yn ngwrthwyneb, fel hyn 

" Rhaid in* ar byd einioes, 
Gwedi oer gri godi'r groes : 
Rhued cynh^i, rhaid canui 
Uwch y lien iach yw y llu." — P. Fardd. 

Ac felly drwy y gerdd hyd y diwedd, Bryd arall, dilynir yr un brif- 
odl, fel "Cyflafan y gwuy" gan R. ab Gwilym Ddu, yn nghyda lliaws 
o Gywyddau yr hen feirdd, megys ; — 

" Mwynddyn tyred i'r m&nddail, 
Ae enw yr dyn, gwen o'r dail; 
Gweuais iddi d^ gwiail, 

Gwedi'i doi i gyd a dail," &c.-»~/). ah Gwilym. 
Arfera rhai ddechreu pob llinell yn y Cywydd ft'r un ly thyren, megys, — 



Digitized by Google 



116 



PROEST CADWTNAWDt. 



"Dy laeswallt dros dy lwysael, 
Dy drem fal dued yr ael; 
Dy wyneb fal dd unnos, 

Dy rudd fal cawod o rds." — D. ab Edmwnd, i Ferch. 



Arferir.cymeriad egwyddorol weithiau, fel hyn;— 



"a Awen bur, Son barod, 

b Beraidd gu, da fu dy fod. — 

e Canaf ei chlod hynod hi, 

eh Chwarddaf wrth wrando'i cherddi. 

d Diwael adrodd diledryw 

dd Ddoniau hon, rhadlon ei rhyw. 

e Emynau, gwawdiau gwiwdon 

/ Fwriodd ei llais o feirdd lion." — P. Fardd. 



Ac felly yn mlaen i ddiwedd yr egwyddor. Mwy gorchestol fyth yw 
cymeriad Uythyrenol a dilyn yr un brifodl hefyd; megys; — 



"Clywch, chwi feirdd, odlau heirddion, 

Cjrwir fawl i'r Cawr o Fon. 

Cymer gywydd per purion, 

Cwta, bardd da, beraidd don. 

Cyfaill mad, ddifrad ddwyfron, 

Cywir i mi yw Cawr Mdn," &c. — P. Fardd* 



Diction mai gwag orchestion dialw am danynt yw rhai o'r enghreifit- 
iau a nodwyd; eto gallant ddifyru yr ymgeisydd ieuanc wrth fyfyrio y 
gelfyddyd. 

Gwelir mai un math o Gywydd sydd yn yr hen Ddosparth, ond mae 
gan D. ab Edmwnd bed war o fesurau dan yr enw Cywydd, sef " Deuair 
Fyrion," neu ddwy linell gywyddawdl ar y Gyhydedd Fer, " Deuair 
Hirion," neu yr hen Gywydd cysefin, " Awdlgywydd," sef y Ban Cyrch, 
a "Chywydd Losgyrnog," sef un o deulu yr Huppynt. Dynay modd 
y fFurfiodd efe ei bedwar mesur ar ugain* Bendith Gwyn ab Nudd ar 
ei Ddosparth! 



Y GWAHArtiAETH rhwng Proest Cadwynodl a Phroest Cyfnewidiog 
yw fod llinellau y blaenaf yn cyfodli ar yr ail, ac yn proestodli &'r lleill 
yn gyfnewidiog. Yr un Cyhydeddau a arferir yn jf ddeuryw broest. 
Tri modd sydd ar benill Proest Cadwynawdl, sef Pedryfan, Chwe'ban, 
ac Wythban. Saif ei nod anghen yn null ei awdl, sef bod y penill yn 
gadwynawdl ac yn broestawdl hefyd; megys;— 



RHEITHIAD XII. 



PROEST CADWYNAWDL. 




PROBST CADWYNAWDL. 



117 



Yn mysg pypyr w^r Ewrob, 
Ni chaiff ail na chyffelyb !" 



"Er Wellington, Picton, pob 
Gwroniaid oedd o gryn dyb ; 



D. Wyn, % Ardalydd Mon. 



Dyma un o'r hen ddull yn y drydedd ganrif ar ddeg,, yr hynaf, 
efallai, yn ein hiaith ; — 



" Raeadyr gwaed am draed am drwyn 

Ryw rae fy lly w llew aryein 
Rwym bryneich branhes terrwyn 

Rwyf gawr awyddfawr Ywein." 

Pr. Bychan % Y. ab Gr. ah Rys. 



Y nesaf a gant ar y mesur hwn yw Guttyn Owain, yn y pymthegfed 
ganrif; fel hyn; — 



" Y fendith drwy gyfiawnder, 

A gafas Nudd ac Ifor, 
A'r Ddafydd rif sydd o s^r, 

Ac a roi'r mwy na gro'r mor," 

Tr Abad Dafydd o LyneglwestL 



Arall ar y Gyhydedd Wastad, acen ddysgynedig; — 

"Y paun dewr o'r penaduriaid, 

Yn mro'th hynaif mawr a'th henwyd ; 

Eurben ethol ar benaethiaid, 

A glew didwyll i*n gwlad ydwyd." 

D. Williams i Syr R. Bossed. 

Arall ar y Gyhydedd Draws ; — 



" Gwynt gwyllt cadarnwyllt sy'n cadw oernad, 



Gwynfyd a fedd yn rhydd anneddiad, 

Gartref i'w fro, tan g!6, a'r t^'n glyd."— D. William. 



Arall ar y Gyhydedd Lefh, yn ol dull Morganwg, sef tair braieh 
wrth dair, acen ddysgynedig, ond y ban olaf; — 



" Minarf yw'r cof im' mynwes, 
Darfu'r awch dirfawr iachus, 

A lywiai gan fel eos ; 
Oer a dwl wyf wr diles, 

Gwae fod fy nydd gofidus 
Oil yn awr yn d3rwyll nos." 



Arall wythban, yn ol arfer beirdd Morganwg, sef odlau yr ail benill 
yn wrthwyneb o anghen i odlau y penill cyntaf ; fel hyn ; — 



Gerwin ei rym yn ieithlym aethlyd ; 



M. Pywel mewn henaint a dellnu 




118 



CADWYN GYRCH, 



"Gwelir fy mun ail Luned, 



Yn fain eneth fwyn wiwnod, 
Gwylan deg iawn i'w gweled, 



Em wen, a'i lliw fal manod ; 
Un yw hon fy nyn hynod 



Yn wych lawen i'w chlywed, 
Pan dyr o'i difyr dafod 



Awen fraf yn afrifed."— M. Gruffydd. 



Canai yr hen feirdd Broest Cadwynawdl ar y Lefh, y Was tad, a'r 
Draws Gyhydedd ; eithr beirdd lied ddiweddar a aiferynt bob un o'r 
chwech Gyhydedd hwyaf; ac mae hyny yn naturiol a rhywiog, yn ol 
pwyll ac ansawdd ar fesur Cerdd Dafod ; ond nid rhywiog y bernir j 
tair Gyhydedd hwyaf ar Broest Cyfnewidiog, medd Cyfrinach y Beirdd. 



Cadwtn Gyrch a wneir & phedair braich yn eadwynodli, sef y fraich 
gyntaf yn unodl d'r drydedd, a'r ail yn unodl a'r bedwaredd; a chyrch 
unodl rhwng ban a ban, sef gorphwysfa yr ail fan yn unodl a gobenydd 
y ban cyntaf, a gorphwysfa y bedwaredd fraich yn unodl a gobenydd y 
drydedd ; ac o hyn y tff ansawdd ac anghen y mesur ; a'i fraint yw 
eanu yn rhyddbwyU ar y Gyhydedd a fyner o'r Lefh i'r Hir. Mab- 
wysiadodd D. ab Edmwnd y Gadwyn Gyrch, mewn un dull, dan yr 
enw " Cadwyn Fer," gan ei chyfyngu i bedwar ban ar y Gyhydedd 
Wastad, a chynghanedd groes rywiog, wyneb yn ngwrthwyneb, fel y 
gellir gwrthdroi pob penill lawer fFordd heb ddyrysu y gynghanedd ; 
fel hyn, er enghraifft; 



Gwelir fod gormod o gyfunllef y gwcwg yn y penill, yn ol D. ab 
Edmwnd, i beri cerddoriaeth fwyneiddlais ar y glust. Rhywbeth yw 
yr hen Gadwyn Gyrch gysefin fel dau Fan Cyrch wedi ymgadwynodli 
i'w gilydd, fel hyn ; — 



RHEITHIAD XIII. 



CADWYN GYRCH. 



" Ein Creawdwr, Ion csxedig % 
P6r enwcdiy, yw'n Fryrdawdwr; 

Pur I&chawdwr, a'n Vaxchedig 
Detholedig doeth lywiawdtvr." 



Neu fel hyn ; — 



" I6n caredig, ein Creawdwr, 
Yw'n Tryniatvdtvr P6r enwedig; 

A'n parche<% pur I&chawdwr, 
Doeth lyviawdwr detholecify." 



A^th y gerdd ar feth i gyd, 
Yn y gweryd y mae'n garmedd; 



7 
8 



% 




TEAETHAWDL* 



119 



Mae'n y bedd, nid mwy'n y byd, 7 
Un a gyfyd gan o'i gwaefedd." 8 

Z). William, Mar. M. Gmffydd. 



Arall ar y Gyhydedd Hir:— 



" Anffeled y soriaith, a ffoled y siaroi, 
Yw'r geiriau anynarf a'r gerwin awenu 

A welaf o'r eanu yn waelfai'r aceniorf, 

Jas anfwyn y triniod, y sen fo'n trywanw." 

& c/itm^ Frynllywarch. 



Arall a'r gorphwysfaoedd ar y fraich gyntaf a'r drydedd yn unodl, 
fel hyn ; — 

"Diweddan' a'u djlud y dyddiau'n dawelion, 
Yn gywair a mwynion o gam amynedd ; 

A hyn ydyw golud tra hynod y galon, 

A moethau diwaelion sy'n maethu duwioledd." 

D. Williams. 

Er dangos y gwahaniaeth rhwng Ban Cyrch a Chadwyn Gyrch, 
rhoddwn enghraifft o'r blaenaf yn y lie hwn ; — 



Yr ail a'r bedwaredd linell sy'n cyfodli yn y Ban Cyrch, tra mae y 
gyntaf a'r drydedd hefyd yn cyfodli yn y Gadwyngyrch, a chyrch un- 
odl drwy y penill. 



Gwrthodwyd y Traethodyn yn 1451, gan D. ab Edmwnd. Ei 
nod anghen yw deufan unodl, fel Cywydd, ar yr un a fyner o'r pum' 
Cyhydedd hwyaf. Gall y ddeufan fod yn ol braint y mesur, a'r odl yn 
ddysgynedig, neu yn ddyrchafedig, neu gywyddodl, fel y dygwyddo 
oreu, yr hyn nis gellir ar Gywydd ; ac o ftfthodl, a banau cyfunhyd, y 
t^f ansawdd anghen y mesur. Braint y mesur hefyd yw arfer ambell 
fan sill neu ddau mwy neu lai na Chyhydedd gysefin y gerdd; ac ambell 
fan hefyd wrth raid, er achub synwyr gwiwbwyll, o'r Gyhydedd hwy 
na hir, neu orllaes, o dair neu bedair sill ar ddeg. 

Rhai a farnant Draethodyn yn foneddicaf o'r holl fesurau, am fod 
deufan unodl cyn triban, neu benill hwy, a bod yn haws canu brithodl 



"Bydd war, bydd hawddgar, a Uawn hedd, 

Yn unvredd a'r mwyn oenyn; 
Gelynaidd wg er drwg oer drais, 

O ddiawl na chais ei ddityn." — A. Pywel. 



RHEITHIAD XIV. 



TRAETHAWDL. 




120 



TRAETHAWDL. 



na Gorchanau unodl; am hyny barna rhai Draethodyn a Thriban 
Milwr unodl yn ogyfuwch, neu yn uwch eu bonedd na'r Naw Gorchan 
unodl. * 
Lie saif prif ragoriaeth cerdd mewn adroddiad rhwydd ac eglur o 
ddamweiniau, ymbwylliadau, athrawiaeth, a byrder ymadroddion, goreu 
o'r holl fesurau yw Traethodyn ; ac er nad y w y ganiadaeth raor gyn- 
nilgamp a'r mesurau ereill, hi a ddichon fod mor lafarber a'r rhan 
fwyaf o honynt. 

Pe gwybuasai Goronwy Owain am yr hen Draethawdl, ni chawsai le 
i achwyn fod y mesurau Cymreig yn rhy fyrion a diffrwyth i ysgrifenu 
cerdd arwyrain ynddynt. Traethawdl digynghanedd ar y Gyhydedd Hir, 
yw " Pryddestau" Eben Fardd ac L G. Geirionydd ar " Yr Adgyfodiad." 

Enghraifft ar y Gyhydedd Wastad, acen ddysgynedig ; — 



"O! doethineb diwith hynod, 
Nid yw neb yn d' iawn adnabod, 
Odiaeth hynaws wyd i'th anian, 
A dy ddyddiau'n hyfryd ddiddan, 
A'th iawn addysg gwna'th anneddiad, 
Yn 'y mynwes, — rho 'nymuniad." 



" Dolefau cryf yr udgorn croch, 

Drwm ruant fel taranau broch ; 

Y greadigaeth wrth ei lef 

Ysgydwir gan ystorom gref ; 

Dirgryna bydoedd hyd eu sail, 

A siglant megys egwan ddail." — Ieuan Gwynedd. 



Arall, ar y Gyhydedd Draws, yr hon a fernir yn well at Draeth- 



" Y chwi gyfeillion dewrion diras, 
Glewion y sydd un galon a Suddas, 
CynHwynwyr, bradwyr o'ch bar ydych, 
Yn mynu'r aelwyd man yr elych." 

E. Dafydd, i Wyr Cromwel. 



Y Gyhydedd Wen a'r Draws a fernir yn oreuon gan rai at Draeth- 
awdl ar ddwysbrudd fyfyrdod, herwydd eu harafwch parth acen a lief. 
Traethawdl ar y Gyhydedd Wen yw cyfieithiad Blackwell o*r " Mesiah," 
megys,— 

" Yn holltau craig lie ffurfiodd draig ei ffau, 
Cryn llafrwyn ir, a gwelir hesg yn gwau." 

Enghraifft ddigynghanedd, acen ddyrchafedig ; — 



S. Jones, Brynllywareh. 



Arall, digynghanedd, acen ddyrchafedig; — 



awdl na'r Wastad ; — 



"O, loddest! melldith wyt dan ddwyfol wg, 
Neud erot ti y mae'r newidiad drwg ! 




DY&IF, XBU CAROL, NEU GEBDD ARWKST. 



121 



Dy wired melus di, & llawen frad, 

A daenant fwynder er anrheithio gwlad! " 

Y Llan Angkyfaunedd. Cyf. Gwenffrwd. 

Traethawdl ar y Gyhydedd Laes a'r Hir a fernir yn oreu gan rai. 
Enghraiift ar y Gyhydedd Laes, acen ddysgynedig ; — 

" Calais hoew wynfyd ys cefais y wenferch, 
A rhodd wych, a thrysor heddwch a thraserch ; 
Mi gefeis wir warant mwyniant i'm einioes, 
Adwedd im' eurlwydd a diwedd y mawr loes." 

D. W. Dafydd. 

Arall, acen ddyrchafedig;— 

"Lie byddo mab ieuanc a'i wane am ferch wen, 

Mawr iawn bydd syfrddandod trybestod ei ben; 

Fe eilw y ferch hon yn liw tirion y tea, 

A gwylied ag wylaw, mae'n greidiaw mewn gwres ; 

Ynfydrwydd i gyd yw ei fryd yn ei fron, 

A meddal y bydd yn ei 'menydd am hon ; 

Rhyw adwyth yn wir lle'n trawshudir ft serch, 

I'n trwyllo mewn trallod fal meddwdod yw merch." 

Dafydd Lewys. 

Arall, ar y Gyhydedd Hir, acen ddysgynedig; — 

"0! Iesu, mi'th ddigiais, mi bechais i'm buchedd, 
Drwy ddilyn mor hywaith rhyw fawrwaith oferedd ; 
Mi fum yn fab cyndyn yn dilyn hudoliaeth, 
Ac ynof ni child awr o fwriad difariaeth ; 
Bum hir yn gwageddu a chredu'a echrydus, 
Hen satan a'i weision, y lladron twyllodrus, 

Y cnawd a'i gynneddfau, yn moesau pob maswedd, 
Anmhwyllwr yn aros yn mhwll yr anwiredd; 

Y byd hwn a'm twyllodd, addefodd yn ddwyfawl 
Bob gwynfyd i'm calon yn gyfion a gwiwfawl; 
Gwae fi o'r tri gelyn, anhydyn i'm nodi, 

A nod y mawr ddiai i gynnal drygioni." — D. W. Dafydd. 

Bai mewn Traethawdl a Chywydd yw canu pedair braich nesaf at eu 
gilydd yn unodl, rhag codi dysgwyliad yn y glust am ragor o beroriaeth 
unodl, a'i siomi. 



RHEITHIAD XV. 

DYRIF, NEU GAROL, NEU GERDD ARWEST, NEU GAN 
DEULUAIDD. 

Dyrif, neu Gan Arwest, yw y pedwarydd ansawdd ar ugain ar 
Gerdd Dafod. 

Q 



Digitized by Google 



1-22 



DYRIF, NEW CAROL, NEC GKRDD ARWKST. 



Ansawdd anghen Dyrif yw acen was tad ar y banau, a'r penfllion; 
sef y dylai pob penill fod yn gyfacen &'u gilydd, ac yn gyfunddn gyf- 
unbwys lafar a sain a'u gilydd. 

Mesur tdn a chainc 3m arbenig yw Dyrif. Ac o gyfunwedd acen o 
barth pwys gair a gorphwysfa, yn mhob man a fo yn cyfateb i fan arall 
cyfansawdd Ag ef ar benill — y t^f arbenig a neillduol ansawdd, o Iwyr 
a gwreiddiol anghen ar Ddyrif. 

Lleision-gerdd y geilw rhai Ddyrif; aef cerdd wrth ddn a chainc; 
am mai tdn yw ystyr y gair lleiakm ; a cherdd o'r un ansawdd a Dyrif 
yw y gerdd a elwir yn Lladin Lyriea ; cerdd wrth d6n a thant, neu 
gydag offer danau a elwid Lyra, o rywogaeth Telyn. 

Yn ngorsedd Caerfyrddin yn 1451, rhoddwyd y Dyrifan dan warth 
a gomeddiant ; a'r achaws y bernir oedd hyn — sef y pryd hwnw, £91301 
awr, arferai oferfeirdd ganu y cyfryw gerddi yn llwyr ddigynghanedd, 
heb na chrebwyll na chelfyddyd, a thrwy eu bonglerwch, dygasant y 
rhyw hwn o gerdd i anmharch ac anarfer, gan feirdd o ddysg ac awdur- 
dod. Ond mewn llaw gelfydd a chy wrain, ceir Dyrifau yn mhlith y 
gorenon o'r mesurau ; ac yn un peth yn ben arnynt oil ; aef gan mor 
fynych eu hadrawdd gan y werin ddiddysg, nid rhwydded y gwneir 
cam a'r prydydd ; gan fod yr acen yn was tad arnynt yn arwain y llafar 
i'r cyfiawn ddadganiad ac adroddiad; ac y mae yn fwy pereiddlais nac 
un mesur arall. 

Braint Dyrif yw tynu y penill o'r holl fesurau ereill, pa un bynag 
a'i Gorchana'i Adlaw fyddont; a'r awdl fynychafar Ddyrif ywbrithodl, 
ac yn nesaf ati cadwynodl, ac weithiau unodl ; weithiau bydd penill 
Dyri ar ddull Huppynt, neu Gynghawg, neu ryw fesur adlaw arall ; 
pan bo felly, arferer yr odlau a berthynant i'r cyfryw fesur adlaw. 

Y mae Uawer bardd awenbwyll dysgedig yn yr oes hon, yn barnu Dyrif 
yn well gyda thdn o'i bod yn odli yn i^yflwyr ddigynghanedd*, am y gellir 
o hyny arwain y crebwyll a'r dychymyg yn fwy rhywiog ; a'r ymadrodd- 
ion a'r synwyr yn fyrach ac eglurach ; barned y cywrain awengamp. 
* I lwyth y Dyrifau y perthyna ein holl Garolau, Cerddi, Emynau, &c, 
mewn gair, yr oil a ddadgenir ar ddn oslef, a cherdd fegin. Aneirif 
yw rhywiau y penillion, a gwaith diddarfod fyddai eu dangos ar glawr 
yma i gyd ; barned y bardd awenbwyll wrth ychydig o gynlluniau. 

Dyri i Foddlondeb; — 



" Tra bo rhew yn dew ar dwyn 

I&'n y cwm, a Uwm y Uwyn, 

Ydd wy'n ddifraw'n cjrweiriaw ca\n, 

Yn fardd hy' — mewn t^, min tan; 

Byw fel hyn mewn bwthyn bach, 

Brenin wyf a'm bron yn iach." — D. William. 



Arall i Foddlonrwydd, ar y Gyhydedd Laes, — 

" Mi'th welais di drwyn-drwyn a'r hwsmon gan waith, 
A chyda'i forwynion yn gwenu ar eu gwaith ; 
Mi'th ddaliais di'n canu mewn teulu bach tlawd, 
Heb fara nac enllyn na dyrnaid o flawd." 



2). Daviesy Cast ell Hywel. 




DYRIF, NEU GAROt, NEU GI HDD AEWEST. 



123 



Canmolir " Myfyrdod mewn Mynwent," gan J. Parry, o Lanelian, 
fel un o'r Dyrifau goreu yn ein iaith. Enghraifft ; y Gyhydedd Orllaes, 
neu Hwy na hir. — » 

V Wele yma fam anwylaf, ddawn addfwynaf oedd yn fy w> 
Ei phlant bychain sy'n wylofain, eu mynych lefain mwy ni chljw ; 
Er ami ddyfod at ei beddrod, mewn hoff amod, ond mae'n ffol 
Iddynt ddysgwyl wedi ei harwyl y fath un anwyl fyth yn ol ! 
Ewch, ystyriwch, pa'm yr wylwch ? mai buan y dychwelwch chwi, ^ 
I'r dystaw fedd i gydorwedd eto i'w hannedd ati hi." 

Hefyd, ystyrir Gray** Elegy, o gyfieithiad Dafis o Castell Hywel, yn 
ardderchog iawn. Enghraifft, — 

"Dacw ddolef y ddihuddgloch, yn oer ganu cnul y dydd, 
Dacw'r ychain gwar lluddedig, yn dod adre' i fya'd yn rhydd ; 
A'r llesg arddwr yn ymlusgo ar eu hoi o glun i glun, 
Pawb, gan ado'r byd a'i ffwdan, ant i orphwys ond fy hun." 

Arall, o'r " Mesiah," cyfieithiad Bardd Nantglyn r — 

" Blaguryn o wraidd /ease ryw fore dyf yn fawr, 
A'i flodau'n perarogli nes llenwi nef a llawr ; 
Y nefol Ysbryd arail chw^f dros ei ddail o draw, 
Ac ar ei frigyn uchel y g'lomen ddirgel ddaw." 

Arall, ar y Gyhydedd Draws a'r Was tad yn gymhleth ; — 



" Gweddillion byw gweinion Qaganiaeth 

Yn llygru'r D'wysogaeth y sydd ; 
IV phuro hi'n la*n o'i heulunod, 

Gobeithiwn mai dyfod mae'r dydd* 
Mae rhai yn rhoi coel ar y ceiliog, 

Mai drwg yn ddiysgog a ddaw, 
Os clywir e'h canu gam amser 

Hwy lenwir o brudd-der a braw." 



Mae Dyrifau Alun yn naturiol a rhywiog iawn ; dyma enghraiffl o'i 
gan i ferch ; — 

"Pan weli sail y bedd, a'r dail ar adail mor hoewdeg, 

Ac uwch y tir, ysgrif hir, o'r gwir ar y gareg, — 

Mai d'achos di, greulon gri, fu gwelwi'r fau galon ; 

Ai dyma'r pryd, daw gynta' i gyd iaith hyfryd o'th ddwyfron ? 

Gorchwyl gwan, rhoi lief drwy'r Han, troi'r fan yn afonydd, 

Rhy hwyr serch, felly ferch i'm llanerch bydd llonydd." 

Arall, o ansawdd Cynghawg;— . 



E. Jones, Maesyplwm. 



"O, fryniau hoff! O, fwynaf fro! 

O, feusydd hafaidd Hon! 
Lie bum i'n ddifyr ganwaith, do, 

Heb flinder dan fy mron ; 




124 



DY&IF, MKU OAROL, NfiU OBRDD ARWfeST. 



Eich awel chwi, drew enyd fkch, 
A wna fy nghalon glaf yn iach ; 
H^d gwae a gofid gyda'r gwynt 
Ag sy, debygwn, eto'n dwyn 
I'm hen bleserau'm mebyd mwyn, 

A gw&nau'r gwanwyn gynt."— Dafis, CastellHywel. 



Gan nad arferir Cynghaneddion rheolaidd ond anfynycb mewn Dyrif-' 
au, rbaid i'r corfanau fed. yn ystwyth a rhywiog, onide bydd y gan heb 
un math o gysondeb peroriaethol ynddi. Rhoddir enghraifft neu ddwy 
yn mhellach o Ddyrifau Cyfochrawdl R. Ddu Eryri. 

"Mae cestyll gvrroniaid heb wledd na Utwenydd, 
A gwlad y Br jihoniaid heb gan nag avrenydd ; 
Ow! Rhyddid sy'n nychu, heb dant ar ei thetyn, 
O herwydd br&dychu tywysog LlyweJyn." 

Arall, o'r "Bwthyn Mynyddig," Cadwynawdl; — 



A rail cyfunryw, i'r Enfys, ar y Oyhydedd Laes a'r Draws; — 

" Ymdreiddiad gwawl canaid trwy gwmwl ar daith 

Wrth adrodd am fyd drwg yn boddi, 
Sy lawnrif o liwiau cymhlethol a llaith, 

I'w gilydd yn unol ymdoddi." 

Arall gwahanolryw, Cyfochrawdl; — 

"Dowch, dowch gyda ft, mae'n iachus yr atoel, 
Sisialog yw'r Hi, a'r wybren yn Aawel; 
Mae'r haul i'n dyddanu, ei ddorau'n agon, 
Rhai adar sy'n canu, a'r lleill yn deort ; 
Mae'r gwartheg yn Mth, a'r wyn bach yn port, 
Y meilHon sy frith, pob un yn rhagort; 

Gyfeillion a garant gael bri, 

Dowch, dowch i roi tro gyda fi." 

Dyna ychydig o enghreifftiau i'r darllenydd, o'r Pedwar mesur ar 
ugain Cerdd Dafod, yn ol hen Ddosparth Beirdd Ynys Prydain, a diau 
ei bod yn rhagori tuhwnt i bob cymhariaeth ar fesurau dibwyll a chaeth- 
iwus D. ab Edmwnd a'i esill wagdybus. Myfyrier yr hen ansoddau 
cywirsail, a dewiser y colofhau a'r mesurau addasaf at y testynau dan 
sylw, jrna ni bydd achos i neb achwyn eu bod mewn hualau. 



" Yr harddfrith goron uwch y pen 
Yw eira, rhew, a thrwyth cymylau ; 

Y bolwyn niwl, yn hwyrol len, 
Yw gwlanog addurn eu hymylau" 



" Cnwd o bwyllog ganiadau bellach 
Tyfed o wraidd tafod ireiddiach, 



Uwch synwyr a chysonach; — gwnawn l&nwaith 

Na bo'n rhyddiaith i neb yn rhwyddach." — P. Fardd. 




ATTODIAD. 



I. MESURAU Y CYNFEIRDD. 



" Mynboai byr, yn dangaws ar ba fesurau, yn ol Rheithiadur yr hen 
Ddosparth, y canent y Cynfeirdd a'r Gogynfeirdd rai o'r Awdlau a 
gyhoeddwyd yn y llyfr a elwir Archaiology of Wales, Llundain, 1801. 

1. Anburin. Gododin; — Dechreu a Gorchan y Gyhydedd gaetk, 
gan ei chymysg weithiau ft'r dwgl 9 yna, y Gyhydedd draws, naw ban 
yn unodl. Tudal. 3, Mae Fforchawdl; yna Brithawdl. Tudal. 5, 
Huppynt a Fforchawdl. Tudal. 9, Huppynt. Tudal. 10, Fforchawdl 
a Huppynt ; ond Gorchanau gan mwyaf, &c. Ynglynion y Misoedd: — 
Penillion Gorchan anghyfunhyd drwyddynt. Camenw yw "ynglynion." 

2. Taliesin. Bustl y Beirdd; — Gorchanau y Gyhydedd draws — 
31 o fanau yn unawdl yn ant. Llath Moesen; Llawer o Huppynt. 
Anrheg Urien; Huppynt agaws oil. Canu Cyntaf; Cynghogion yn y 
dechreu; yna Gorchanau ar y man golofnau. Yr Awdl Fraith, tudal. 
92, Huppynt oil. Ofergoel a rydd y gan hon i Daliesin. Hen lyfr 
darogan Bodhenlle a ddywawd mai Jonas Mynyw, athraw yn yr unfed 
ganrif ar ddeg a'i gwnaeth : ond wrth yr iaith a'r cynhwysiadau, mae 
sylfan i ammeu mai rhyw Fonach mwy diweddar fyth oedd y twyllwr. 

3. Myrddin Wyllt. I Ysgolan—Gwasgargerdd; Tribanau Milwr. 
Hoianau; Gorchanau amryfaeLryw o fan ac awdl. Cyfoesi Myrddin a 
Gwenddydd ; Amrywiol fesurau; yn eu plith Triban Milwr a Thriban 
Toddaid. AfaUenau; Gorchanau ar yr Hirion Golofnau. 

4. Gogynfeirdd: Meilir. Marwnad Gruffydd ab Cynan, 1137* 
Gorchanau y Gyhydedd diaws gan mwyaf. 38 o fanau yn awd; 52 yn 
awe ; 64 yn yt ; 1 6 yn ed. Pan Las Trahaiarn ; — Proest a Banau Cyrch. 

5. Gwalchmai. Arwyrain Owain; — Llamgyrch, neu Fforchawdl; 
y Penogiaid yn ddeufan, a'r Llam yn bedryfan. 

6. Cynddelw. Marwnad Owain; — tudal. 206, Penillion o Hir a 
Thoddaid yr hen Ddosparth; a gorchestawdl yw. Mae yn diweddu 
gydag Ynglyn Toddaid Cwta. / Fadawg ab Meredudd; — Ynglynion — 
Penill Gorchan — Triban Cyrch. Y mesurau amlaf yn ngwaith y Bardd 
hwn ydynt Orchanau ar yr hirion Golofnau, a Thoddeidiau ynghym- 
m y s g; Ynglynion a Phroestau; a Thribanau Cyrch; a Chynghawg. 

7. Owain Cypeiliawg. Hirlas Owain; — Cynghogion o Orchanau 
a Thoddeidiau. 

8. Hywel ab Owain Gwynedd. Gorhoffedd; — Cynghogion ang- 
hyfunhyd; neu yn ol Dosparth Caerfyrddin, Gwawdodyn Byr, a Hir, 
a hwy na hir. 

9. Llywarch Brydydd Moch. Y Canu Bychan; tudal. 303. 
Huppynt drwyddaw; onid math ar Ynglyn yn y diwedd. Ynglynion 
i Lyw. ab Iorwerth ; tudal* 307. . Y rhai cyntaf a sylwais yn rheolaidd 
o Doddaid Cwta a Phenill Cywydd o acen amryfalryw. Un ban yn 
j diwedd yn anmherthynawl. 

10. Dafydd Bbnfras. Cynnydd Llywelyn; tudal. 317. Llawer- 
oedd o Huppynt; a diweddu mewn Penill Gorchan Pedryfan. 

11. Einiawn Wan. Marwnad Madawg ab Gruff. Maelawr\~ 
Ynglynion yn cadw yr amryfal acen, gyda Chyrch gymmenad. 




ATTODIAD. 



12* Emdyr Sais. TudaU 350. — Proestau Cyfnewidiog. Ni ar- 
ferwyd y Cadwynawg hyd yn ddiweddar amser. Tudal. 351. — CAn 
Huppynt o gwbl. 

13. Llywelyn Fardd. Dydd brawd; tudal 362. Tribanau Cyrch 
oil, hyd y penill olaf, hwnw yn BroesU 

14. Puylip Brydydd. Awdl Ymrywn; tudal. 377* Cynghogion 
a Llamgyrchau. 

15. Or, ab yr Ynad Coch. Marwnad Llywelyn; tudal. 396. 
Cynghogion — o Ynglyn, Toddaid, Banau Cyrch, Huppynt, Gorchanau ; 
104 o fanau yn odli yn aw. 

16. Gwilym Ddu o Arfon, / Syr Gr. Llwyd; tudal, 408. Cyng- 
hogion o'r Hirion Golofnau. 

17. Casnodyn. I AbadAberCenwy; tudal. 422. Ugain oDoddeidiau 
ynghyd, dau Ynglyn, a Phroest; gyda Chyrch gymeriad drwy yr Awdl. 
/V Drindawds tudal. 428.— 1. Toddeidiau Ynglyn yn (odli yn)— 
yck. 2. Gorchan yn — an. 3. Cynghawg yn — awdd. 4. Ynglyn yn 
— i. 5. Gorchan yn— ant. 6, Huppynt yn— at. 7. Cynghawg yn — 
©». 8. Proest yn — ec, ac, ic, uc. 9. Gorchan yn — yf. 10. Huppynt, 
fooniaid deufan, yn — wch, 11. Cynghawg o Orchan a Thoddaid. 

18. Gr, ab M. ab Dafydd. / Dudur ab Gronwy; tudal. 437. — 
Huppynt, 14 o benillion; Boniaid triban amryfaelawdl ; a'r llostau yn 
unawdl yn — ar. Vr Gray o Goer; tudal. 460. — 1. Huppynt yn — edd. 
2. Cynghawg yn — af-cn. 3. Huppynt yn — ain. 4. Ynglyn. 5. Proest 
bob yn ail. Gorchestawdl yn ol yr amser a'r testun* 

19. Gorokwy Ddu. / Fetch; tudal. 509.— Huppynt, boniaid ped- 
ryfan, Awdl yn — i*." — G* Mechain* 



II. Y CYNGHANEDDAU EWINOG, 

Sef llythyren wan yn ymewino eg un gyfaddas i'w nerthu yn erbyn un 
gadarn, mal y gallo ateb iddi lie bo gofyn. 

Llythyrenau meddfon y gelwir y cydseiniaid gweinion, sef 6, d, /, g ; 
a llythyrenau creision y gelwir p 9 t, ff c. 

Dwy o'r meddfon yn nghyd, sef un ar ddiwedd gair, a'r Hall yn 
nechreu y gair nesaf, a safent yn gydrym ag un o'r creision, megys ;— 



Poeni y mae pawb beunydd. b 9 b =p. 

Cerais fab serchog geirwir. g, g=zc. 

Briw tost a'ra rhoddes brad dyn. d 9 d = L 

H yn dilyn b a fydd yn gydryra a p 9 fel hyn,— 

Hwy y pery pob hiraeth. b 9 h=zp. 

H yn dilyn g ; — Oer yw cwyn y wraig hono. g 9 h = c. 

ff ar ol d; — Nid herwydd pwyll naturiol. d 9 h~t. 



Llyncedigion y gelwir b, f 9 d 9 g 9 dd 9 ac I; achos pan ganlynont yn 
nesaf at p 9 ff t 9 c, d 9 ac ll 9 fe'u llyncir ganddynt, fel nas clywer eu sain 
yn y gynghanedd ; ni waeth pa un ai o flaen neu ar ol y llythyren a*i 
llynco y bydd yr un a lyncir. 

P yn Uyncu 6; — Ateb pwyll aed at y pwnc. b 9 p=zp. 

Ff yn llyncu /;— Hoff fyddai lie ffo iddynt. /, /=/. 



Digitized by Google 



ATTODIAD, 127 

T yn llyncu d; — -Er maint dig eir mewn tegwch. d 9 t = t. 
C yn llyncu g ; — Annog cythraul i'n cethrain. g 9 c = c. 

Th yn llyncu dd; — A'th ddawn yn ffrwd o'th enau. th 9 dd=th. 
LI yn llyncu I; — Caul llo yn nghymysg & Daeth. /, 11 = 11. 

R ac 8 hefyd a roddant rym i'r meddfon i ateb creision, blaen neu ol, 
ni waeth pa un. 

Rh yn cryf hau d i ateb t ; — P'le try heddyw plaid rhoddion. trz=d, rh* 
Rh yn cryf hau b ; — Preseb Sais heb Rhys ap Sion. p = 6, rh. 
S yn cryf hau b; — Preseb Sais heb Rhys ap Sion. b 9 $=p 9 s. 
Arall ; — Os brawd o ddyn ysprydol. s 9 b = *, p. 



III. BEIAU CERDD DAFOD. 

Pymtheg bai sydd ar fydrau, ac odlau, a chynghaneddion Cerdd 
Dafod, herwydd celfyddyd a dosparthau Cerdd, a'i mydrau, a'i hodlau, 
a'i chynghaneddion, herwydd barn Cadaur beirdd Morganwg, a Gwent, 
ac Eua8, ac Ergin, ac Ystrad yw; — 

" Y beiau gwaharddedig mewn Cerdd Dafod ydyntbymtheg o nifer r yn 
ol y Gramadegau cyffredin ; ond dylid lleihau y rhifedi drwy farn ac 
awdurdod Eisteddfod ; am nad oes nemawr o wahaniaeth rhwng rhai o 
honynt a'u gilydd. Y 4ydd, sef Proest ?r awdl> — y 5ed, sef Dybryd 
sain, — a'r 1 leg, sef Ytnsathr odlau, a gydfyddent dan yr un enw ; a 
Thwyll cynghanedd a Chamosodiad, nid ydynt anhebyg i'w gilydd. 
Byddai felly ddeuddeg o feiau, a hyny yn ddigon." — G. Mechain. 

Dywed yr un Pencerdd cyfiawnfarn mewn lie arall, — "Dymunol 
a fyddai tynu y Pymtheg Beiau ac Anafau hyn drwy Hislan Eisteddfod 
gyfreithlawn;— tybir na adawai yr Hislan feirniadol i ddim dros haner 
y Beiau ac Anafau sefyll ; a deoler y Heill, ar ol Gorchest y Beirdd a'i 
gymdeithion, i wlad yr Hud, neu y tuhwnt i hyny i dir anghof." 

Ni chawn ond nodi y beiau yn ol yr hen Ddosparth. 

1. Twyll yn y Mydr; y ffordd i'w ochel yw cadw y mesur rhag 
llithraw o'i ansawdd arbenig i ansawdd arall. Coll mesur yw y bai hwn. 

2. Trwm ac Ysgafn. Gwel Reolau Beirdd Gwynedd. 

3. Lleddf a Thalgrwn. Yr un a Beirdd Gwynedd. 

4. Carnymorddiwes. Garllaes, a Hin ab Gwynedd. 

5. Gormodd odlau. Yr un yw hwn yn y ddau Ddosparth. 

6. Amsathr odlau. Nid oes gwahaniaeth yn hwn chwaith. 

7. Proestio yn y ban, sef Proest i'r awdl. 

8. Twyllodl, megys lloer a mdr i gydodli. 

9. Twyllgynghanedd. 

10. Rhy debyg. 

11. Awdl foethus, sef gormodd cyfunsain ynddi achos gormodd 
llythyrenau cytunryw, megys, — 

YmsL&roddgar rhoddgar hael. roddgar — rhoddgar. 

12. Crych a llyfn, fel yn nosparth Gwynedd. 

13. Dybryd sain o ddiflfyg goslefiaid a gormod o gydseiniaid yn peri 
gerwindeb yn y Mydr, megys, — 



Digitized by Google 



1518 ATTODIAD. 

" Gwydriad embrodriad brwydrwaith. — 
Twyllodrddoeth wyt y lleidrddyn." 

Mor glogyrngadrdrwm y w y fath fanau amrosgo ! 

14. Dybryd sain o ormod goslenaid cyfunllais ; megys, — 

Sflnt sant a ganant ganiod. a 9 a, a, a, a, a, a* 
Ni chaf na chall na char chwaith. a, a, a, a, a, a. 
Cyflfes erea ei eiriau, e, e, e, e, e. 

15. Dehead. Tebyg yw hwn i'r diweddaf a nodwyd, megys, — 

Hai hai hi a'i hi yw hon. 

Cona awen nefatol. a, a, aw, aw. 

Am wybodaeth fanylach, darllener y Gramadegau cyffredin. 



IV. RHYWIAU CERDD. 

Caledfryn a ysgrifenodd ar Rywiau Cerdd yn gyntaf o'r td hwn o 
feirdd Gwyneddig; wedi hyny Gutun Padarn. Dyma ddosparthiad 
Caledfryn; — "Bugeiliol, Telynol, Hanesiol, Hyfibrddiadol, Gaiarnadol, 
Darluniadol, Arwrol, Dychanol* ac Englynol." 

Gwahaniaetha G. Padarn ychydig yn y drefh ac yn enwau y gwa- 
hanol rywiau ; ond yr un rhai ydynt. Ni chaniatA fy nherfynau i min- 
au wneyd dim ond enwi yr hen "wythryw" Cymreig allano Gyfrinach ■ 
y Beirdd; yn nghydag annog y darllenydd i fyfyrio gweithiau y ddau 
awdwr a nodwyd uchod. 

1. Mawlgerdd, neu Gerdd Foliant; sef can o glod am orchestion a 
rhagorgampau. O chaner Mawlgerdd, bydded y iaith 3m uchelgyrch, 
eonfalch, yr ymadrodd yn helaethgyrch a chyflawn, heb iselwael a 
thrymbwl eiriau, o fasder iaith ac ymadrodd. 

2. Hanesgerdd yw c&n, fel " Cywydd y Drindod," yn adrodd dygwydd- 
iadau hanesyddol, er hyfrydwch a lies i'r byd. Rhaid i destun Hanes- 
gerdd, yn ol Barddas, "berthyn i genedl y Cymry, neui Dduw a'i saint." 

Can Ddamegol a fydd ar ddnll, ac o rywogaeth Hanesgerdd ; ei ham- 
can yw adrodd dygwydd o grebwyll a dychymyg ar gyfrith hanes. 

8. Cerdd Anerch yw can ar ddull llythyr anfon, neu genadwri. 

4. Can Addysg yw cerdd yn dysgu rhyw gainc a gwers ar ddoethineb, 
neu ryw wybodaeth a chelfyddyd. 

6. Dyfalgerddy neu Gerdd Ddarluniadol, neu Ddynwaredol, yw c&n 
yn dyfalu rhywbeth hardd ac ardderchog, &c. 

6. G alar gerdd yw can gwynfanus hiraethlon, &c. Galar serch o 
golli cariad, &c. Cwyn Coll. Galar achos colled. Can Marwnad 
yw'r benaf ar alar coll. Galargwyn gwrthwyneb. Galar achos anfiawd. 

7. Gogan, neu Ddychan, neu Sen, neu Gan Gwarth, neu Gan Sathr, 
yw cerdd a wneir er sathru drwg dan draed. Gofaler rhag rhoddi yn 
y gerdd gymaint a rhith cas a chenfigen. 

8. Cerdd Hawl ac Ateb, yw can ar ddull a rhith ymddyddan rhwng 
dyn a dyn, neu rhwng y byw a'r marw, &c. 

Buasai dyfyniadau helaethach yn fuddiol, ond rhaid gadaelar hynyna 
yn bresenol. 



Digitized by Google 



AWDL AB YR ADGYFODIAD. 



Cyfansoddwyd yr Awdl ganlynol yn haf 1849, ae iddi y barnodd y 
diweddar Barch. John Jones, M.A. (Tegid), y toobr a gynnygiasai 
"Cyfeillion Qwrwst" yn Seren Gbmer; a dyma y feirniadaeth : — 

"Derbyrriais bedair Awdl ar yr Amtfodi an, o dsn y ffng*enwan > Cfnddtlv; CrUfti&n Oobeiikiol; 
Un a Raid Farw ; a Macwf ap Daiar. Darileuats y jiedair yn ofahl*. Htbt cymaint y mae Awdl 
" CgmMelw " yn rbagori ar y talr andl, fal i beri Iddvat ddiflanu 9*1 Maen yn gyffelyb i'r sir o nam 
goleuni yr haul. Bydd t Awdl " Cjr«4rfa<«r," o» nad y w efe etars, roddi iddo ef le yn mysg Beirdd 
penaf a rhagoraf ei oes. Dengys yr Awdl hon fod " Cgnddelw^nXd yn isoig yn Gymreigydd da, ae 
yn Fardd campus, ond bafyd yn ddnwraydd mawr. Heb <n, na nhetrusdar, gan byny, a chyda 
boddhad mawr, y dyfaraaf «« Cynddslw" yn gwif daflyngu gwobr Our** att yr Awdl oreu ar yr 
Adotfodiad. 

Nonktfer, Penfro, Medi 17 eg, 1849. > TEGID." 

Diwygiais feiau yr argrafiad o'r blaen, a mwidiais rai llinellau er 
gwell yn yr argraffiad pre$e*ol ; gwneuthum hyny t gan mwyaf, ar awgrym- 
au cyfrinachol fy meirniad dysgedig, yr hybareh Tegid. 



Tydi, O ! Dduw, Tad y ddawn, 
Hyffbrddwr yr hoff wirddawn, 
O! arweinia r awenydd * 
I lawn dag oleuni dydd, 
Uwch llygredd y bedd oer bau, 
Ac erch ing ymgyrch angau, 
I edrych ar ly wodraeth 
Breton braw n ddigyffraw gaeth ; 

A cbur yr engur hapr angau, — yn nydd 
Adnewyddiad aeintiau ; 
A thrane syn y gelyn gau, 
A'i gryf engyrth grafangau. 

Dybryd yw y nef byd abred 'nawr— gan 
Ferw-gynhwrf arswydfawr ! 
Llwch oesoedd dorfoedd dirfawr 
Dan y myg ddadeni mawr ! 

Yr Adgyfodiad o fedd 
I eiloea anfarwoledd, 
Mewn hanes mae yn hynod, 
Heb ail drwy natur yn bod. 
O ! 'r gorucnel ddirgelwch ! 
Dadebru mae llu o*r llwch ! 
Anfarwol farwol fedd 
Deg anwyd i ogonedd ! 
Rhyw fawr, egmrfawr a elfin 
Wyrtb hynod uwch nertn anian, 
Rhadionua f ordy wyniad 
Mwy pur yw byn o'r Mab Rhad. 

Dvma orcheat desttni 
I feirdd y nef fyrdd yn un : 
Rhaid esgyn ar hyd ysgawl 
Darfelydd % i geurydd gwawl, 
I weled cain gywraio gyrph 
Llad agwedd y llu digyrpn. 
O ! ddyeithr lu ddaeth i'r lan, 
Uwch yni mawrwych anian ; 
Rhyw lu nad adnabu neb 
Ar heuldir anfarwoldeb; 



* Saf y Bsrdd. t Yr hyn sydd yn oymhell 1 gyflraau, rkadioni j&jw.-~Qraelau Mywi»l. 

tDycbymyg. 



R 




130 



Y!t ADOTf ODXAD. 



O ! fad goeth heirdd fodau gwawl,~gwyreinig*' 
A glwyt buredig lu ysbrydawl ! 

Dychwelwn, deuwch eilwatth — i chwilio, 

Sylwi a gwlbio am sail gobaith, 
Ini am godi o geudod— rnonca 

Y gorwancus feddrod, 
A chael y nef, uchel nod.— i'w mwyuhau, 

O'r Uochesau a'r mwrllwcb f Uod. 

Ond pa gyfundraeth a fedda foddion, 
Oyda mawr air, i godi y meirwon ? 
O! 'r mawr ddinystr! mae'r meirw-ddynion, 
A'u hynt ar ogwydd i bant yr eigion 
Cudd,— nes yw'r oiwg hon,-— yn deyrnas braw, 
Amdro wylaw uwcn ben marwolion. 

Eresbeth yw'r dyrysbwnc, 
Ofarw byw, erfawr bwnc j 
I reswm mae'n ddyryswaith, 
Arutbrod gormod yw'r gwaith. 

O ! mor lonydd a marwol y w anian, 
Yn Haw angau. heb allu i yngan, 
Am anfarwoledd mewn nef oreulan ;— 
Mewn taw J oer agwedd mae natur egwan, 
Heb iaith i roi gobaith gwan — er elwch, 
O'r mawr wyllwch y daw'r meirw allan. 

Gofynaf, bolaf eilwaith, 
A ddaw y Uu o'r bedd Uaith ? 
Ffug ddoethion ! oerion araith,— yn un bwrn, 
Och ! gwibwrn $ y w'cb gobaith ! 

Ha! yn ngolwg yr angau a'i alaeth { 
Gwelwi gan fraw dystaw y mae Deutiaeth, 
A delwi y mae pob dwl Amheuaeth ; 
O ! mor welw uwch teyrnas marwolaeth, 
Yw bydol wag wybodaeth— dwyllodrua, 
Ffei ! gau a thruenus ffug-athroniaeth. 

Mae'r Adgyfodiad i fawl, 

Yn orweithred aruthrawl ; 
Uchel yw hyn uwchlaw hawl — ddyagedig 
Doniau yn unig mewn dyn anianawf.il 

Nid oea ar y ddaear yn ddiau, 
Yn nghorpn eilier un engraff olau 
O ail godiad ;— lliosiad llvsiau 
Sy'n cael aildwf o hydwrhadau, 
Neu dyfu'n raddol o'r dwfn wreiddiau ; 
Un genedl yn fam i eginau, 
A marw ei hun dymhor hau,— yn feichiog, 
A had-lwythog o genedlaethau. 

Unwaith y gwena noeth eginyn, 
Wedi'n darfod, a dyna'i derfyn ; 
Ond ddydd a ddaw daw'r un dyn — i fyny, 
Ebrwydd y deffry o bridd y dyffVyn.1T 

Er hyny e ddywed rhai yn ddiau, 

" O ! mor ryfeddol ! yn mha ry w foddau 

Hydro y byddant yn dod o r beddau, 

Wrth ddiengyd rbag mawruerth angau fff 

Difesur yw dyfeiaiau— ynfydion, 

O foel a chaledion feilcn holiadau. 



•Lively, t Tarth tow. \SiUni. fYbondro. h Sef Athnmydd heb ddwyfid ddadfuddiad. 
( 1 Cor. it 14. ) % Nid oes mwy o adgyfodiad jn y Uyatan jn all dyfti, jr liadya, ftc, nae »ydd o ad- 
gyfodiad adar wrth ddeori, a chroaduriaid ereill wrth ephilio. •* Newldadwy. ft 1 Cor. xt. SI. 

Digitized by Google 



YE ADGYFODIAD. 131 

Myntai o'r fath maent ry fyr — o wiwbwyll 
I wybod y 'Sgrythyr, 
Na ffallu Duw,* annuw yr— O ! banboeth 
Eiddil uthr annoeth ddwl athronwyr. 

Wele yn taro §ylw naturiol, 
Yn wir hapusdeg gan yr Apostol, 
Yo sail addysg ar y pwnc sylweddol; 
Owel fodau amry wiaethau ymrithiol, — 
O ry w had ereg mae rhai daearol, 
O allu ein N&f mae ereill yn nefol, 
A rbai yn unig o'r rbyw anianol ; 
Hyn oil o ddyfais vr un Haw ddwyfol ; 
A rhai o fodd rhyteddol,— gosgeiddig,t 
Craffut buredig gyrph yibrydol. 

A dir nad yw'r cyrph daearol — o nawd 

A chnodiau unrhy wiol ; 
Un math i adar rai mwtn ehedol. 
Arall i bysgawd o nawd hynodol, 
Ac nid un fa] y cnawd anifeiliol 
A roddai Ion yn wisg i'r rhyw ddynol ; 
Mae rhai hyn mor wahanol — anaoddau 

A'u lluniau allanol. 

Eto, uwchben mae y cyrph wybrenawl, 

A'u tywyn hynod, maent yn wahaoawl, 

Y lloer gan, a'r llu eirian lleuerawl, 

A'r huan nyfed % a*i droau nefawl ; 

Mae'r llu yn gwenu mewn gwawl,— mewn graddau 

Amry wia eu gwenau mir § ogonawl. || 

Er mor gain yw'r amryw gyrph — ni chaf goeth 
Enfawr oleugoeth anfarwolgyrph. 

Llaw Ion a gynlluniodd — yr amryw gyrph, 
Er mor gain y fiurfiodd 
Ein Muiier, fel y mynodd, 
Eu rhif hwy yn mhob rhyw fodd, 
Ni welir yn un man eiJydd 
1 hoffaf fath "y eorph a fydd." 

Mae natur dan gux a ^wall, 
Heb brid addewid ddiwall. 
Mewn angbred am un enghrahU, 
Dan gred, hyd y nod un graiffl, 
O'r Adgyfodiad a fydd 
O'r niwaid i dir newydd* 

Yi hyn ytyw llais natur,— a'i holl nod, 
"GalluNAfaydderiur; 
Gall eu dwyn o gellau aur— yr angau, 
A'u cyrchu o rwyniau'r carchar a'mhur" v 

Ond aeth dynoliaeth i waelod — ingoedd 
Yr angau drwy bechod ; 
Ymwerthai, gan ymwrthod 
A'i hawl i'r Anfarwawl Foo. 

Beth yw'n hawl a'n gobaith ni, 

Eithr annwfn a thrueni, 

A gwaeau yn dragywvdd. 

Yn bla tost heb welea dydd, 

Nac Adgyfodiad o fedd, 

Na mwyn oed am un adwedd. . 

* Math. xxii. 29. t Prjdferthlun. J O ansawdd bur. $ Hardd. || 1 Cor. xv. 
S5— 44. Nid yw cnawd am^wioj y ereaduriaid, na gogoniant amry wiol llu'r nef, yn brawf 
gWeithrcdol o adgyfodiad y melrw— nld ocs marw a byw ynddynt ; ond profant y gall awdwr ani«n 
godi'r meirw. 



Digitized by Google 



132 



YE A£«*r0fttA9. 



Yd ntbyn du anobaith, 
Mae dyn ar derfjn ei daitb ; 
Tir gottd, gwae tfagyfyth, 
A mdr o boen, rfaaid marw byth I 



Ond wele uwcb y dylailb,— er cystcr, 



Rad ras gwiwbur !— egyr drwa gobaitb ; 
Cawn ddercbn yn llu o'r Waitb— 'fcdd ryw awr, 
Mae o'r dulawr ymwared eilwaitb f 

O'r Ceinfod* deuai'r Cynfeb, 
YdwyfolryfeddolFab; 
O, gariad ! Mab Rbad pur y w. 
O PMrawd!—y Duw mawr ydy w ! 



Goleuni Ur glfin y Tad ; 
A Gafreurfyg Ioa erfawr. 
A cbynddwlf y Meddwl Mawr; 
Yn rhodd Hwn ddaetfe i'n rbyddbau, 
Aeth i'r ing a tbir angau 
Drosom i'n dwyn o'r d'ryawcb, 
A'n cwmi yn ifu o'r llweh, 
Fry i wel'd anfarwoldeb, 
Yn Ngwynfa yn uwcb na neb. 

Mewn dynol gnawd yii dlawd el lun, 
A girael ei fyd y gwelaf Iok, 

Er mwyn prynu a derchu dyn 
O lid a gwg i triad y gfin, 

O'i fodd diysgan bm'n ufydd byd an&au 



Dolefodd,— tra soddodd am em troaeddau ! 
I bair y d% dan y berwedig donau! 
Yn wael hwnt wele yntau— yn y bedd, 
Dyna y Sylwedd o dan y seliaut 

Ond y trydydd dydd ytt anrbydeddiw, 
Coda! ein Pen can addien coaeddus, 
O'r bedd glwth yn Ioa baddygoliaethw?,— 
Drylliodd ei gau gertbrwymaU gortbiymua, 
Bu T n dranc i'r angau gwancus,— caiff toiiant 
A gyrfa o lwyddiapt gorfoleddus. 

Dilys cwyd Iesu 1 dylwytb.— A? archiad,*- 
Ymddercbodd y Blaeoffrwyth; 



Yn ddidwn yn ddiadwyth. 

Cawn godi mewn bri, eh* Brawd— fti ar grog 
Yw by w Dy wysoff y badyaaawd j 
Uweh y nef yn an A chnawd— wae era N&r, 
Fry yn ei boender a*i frenindawd. 

Mae V Uy wodrattb ar farwolaetb 

Erfawr elyo, 
Gan ein Harolwym* ar ei yagwydd, 

I'w oreegyn. 

Yn ei feddiant mwy er Uwyddiant 

Mae'r allweddau ; 
Drwy eu Brenia daw ei fyddio 
Q\x dn feddaxu 
Mewn galar mwy nag wylwn,— daw borau, 
Wedi gofidiau, adgyfodwn; 
Bvr y w gofid Hid y ttawr, 
Megys awr,— ymgysurwn ; 

•Gwynfr. t Y prif ddrychfeddwl. The first idea. % Active. 






Digitized by 




Yft ADGYFODLAD. 



193 



Derfydd wvlo, caw a etn puro, 
Gwir fawl tddo> gorfoledawn ; 

Am feroes ot rayfyriwn— a'r synwyr 
Presenol nis gallwn ; 
Byth feddwl betn a fyddwn> 
I barhau y borau hwn. 

Pa ddawn ddyry lawn ddariuniad— o ? th hael 
Wyrth olaf, fy Nqbeidwad? 
O mym, fy nymuoiad — yw caet hedd. 
Nawdd dy Fawredd yn nydd adferiad. 

Ha ! wele'n dyfod yr by nod ddydd hwnw, 
Dan &r a moroedd adenir y meirw ! 
O'r prudd-der erchyll, certh orwyll, a thwrw, 
Trwui iawn y baroedd,* mae naturmewn berw ; 
(I esu mad all ein cadw !) — cly wch uchel 
Floedd yr Archangel hen g&l yn galw. 

Gwelwch em NAY ar gylefa y nefoedd, 
Gyda'i ddyagywen lawen luoedd; 
. Lion o'i flaen rnoi'r llawen floedd— arfotlawg 
A mawl ufe la wg f mil o filoedd. 

Ai Hwn fu'n dlawd mewn gwawd yn gwaedti, 
Yn y gwaradwydd i'n gwaredu ? 
Mae'n uchel iawn, — a mwynwych lu — V purdcb 
Oer ei wyneb yn gorawenu. 

Mae daear a nef yn methn lefyH, 
Haul yn duo fel niwlen dywyll, 
Anian yn brudd o dan orchadd erehyll, 
Lloer, ser eirianwawr, yn awr yn orwyll, 
Daearen geindrefn draw*n gandryll— ffoa 
Ol boenus yrfa fel meddwyn serfyll ? 

Parod ar gwmwl purwyn— yn neau 

Wele'r Iesu mewn gwawl eiriaswyn ; 

A'i lu'ri 1 amgylchu mewn gwyn, — llu dwyfawl, 

Yn gaer o fawl, O ! gdr ufelwyn ! 

* 

Tywyna nur J t&n y nef— ger ti Iron, — 
A i bawn § olwynion gan wawl y wiwnef ; 
Hydr A"i lab y dyry lef— daranlWd, 
Dyma air a edryd y meirw adretl 

Y llu a roddwyd oil er Addaf 
Erioed i ddylaith i'r dydd olaf, 
O argiliau dirgelaf— fe'u avrfaaedd 
Hynod waeddyr udgorn cuweddaf. 

O ! gyn ddaeargryn ddimref, 
Drwy ddaear llwyr dreiddm'r lief; 
Tawdd y bedyssawd heddy w, 
Daw'r pydron feirwon yn fyw 1 

Pob erch oer lanerch lonydd— hen eigion, 
Unigol fonwentydd, 
Pob ddl, maenol, a mynydd, 
Neu faea aer If mewn cynhwrf sydd. 



Mdr agwrdd a mawr wgu, 
Calon yr eigion a rn» 
Caerau annwfn sy'n crynu ; 

Gremlf eilwaith a grymialu,— beth yw'r awrth 
Ingon tra yngwrth? Angau'n tremgu! 



*J>Jcofaint tTaaUy*. \E9nmc*, § Full 0/ activity. KBfwytLr. ie«uk. 





134 



YR ADGYFODIAD. 



Mawr adwedd v meirw ydyw,— O! ryfedd, 

CofFrau y bead yn llawn cyffro by w ! 
Gwyrth yr Ion myg aruthr yw,— ty watchen, 

Llwch oer elfen yn llachar eilfyw ! 
Dyeithr adwedd ryfedd ry w, — a ddeuodd, 

Yn addien eilrodd i ddynolry w ; 
Gollyngdod llawn hyddawn heddy w— ga'r cae 

O ing Uywodraeth angau lledryw.* 

Dyna'r esgyrn ga'dd eu dwyn ar wasgar, 
Ufydd deuant o eithafoedd daear ; 
Duw a fyn gyrchu o bob dwfn garcbar 

Y m&n guda lychod mewn agwedd lachar ; , 
Coda'r Ru a fu dan f&r— yr angau, 
Dadgloa'r beddau, dyd gly w i r byddar. 

O'r bedd a'i ryfedd fawr wane, — a'r moroedd, 
Mae'r meirwon yn dianc 
Heddy w adref yu daidranc, 
I wlad rydd heb liw o dranc. 

Dyna eilwaiih rai drowtd yn ulw, 
Mewu Hid chwalwyd, Uedwyd eu lludw. 
O ddylaith d'ont ar ddelw— eu Priod, 
Holliach hynod yw y llwch hwnw. 

Llyma wyrtb aruthr ! mae " llu y raerthyri," 
A daeog ofidiwyd yn adgyfodi, 
O gwsg i lawenydd mewn gwisg o oleuni, 
A hoenfawr elwch wedi'u hanfarwoli : 
Mynteion cedyro, maent yn codi— 'n llachar, 
Uwch angau a galar, och, ing, a gweli. 

Llyma un anterth, llu y monwentau, 

O dud argelion yn dodrr golau, 

O ! dvrfa gain ! mal dirif eginau, 

A thgr lio8og fel gwlith ar lysiau ; 

Torf i adwedd, tin fodau— ddaeth i'r lau, 

Mor ebrwydd allan o'r marw-briddellau. 

Y duwiol rai adewir— yn fy w hyd 

Ddyfodiad y Cy wir, 
Yn od hwy gyfnewidir,— ar saniad 
Y faws f brio" alwad fe'u hysbrydolir. 

Pan gwrddo'r teulu'n llu llawn, 
Er cofio ansau'r Cyfiawn, 
Mewn ffydd ar y dydd y daw 
E'n briod i'w g^wobrwyaw, 
Dydd hynod ei gyfodiad, 
Ynddo y rhoi'r nawdd i'r had, 
Ei blant a! cadwant mewu co\ 
Ynddilys"oniddelo."J 

Pan fo'r teulu cu yn cwrdd, 



Ar fynydyn eu frurf newidiant,— 
Beth y nt? ai gwawl llawn nefawl nwyfiant? 
O ! mor esgud yr ymarwisgant 
Wir ddelw Iesu a arddelwasant : 
Oddiwrth ei fwrdd ei gwrdd a gant— yn Hon 
YBbrydion gwynion llawn o ogoniant, 
A mwynaidd yr ymunant— & byddin 
Y gwiw fodau ieain fcyfodasant. 



• Gwaetrjrw.—Mab hynaf diafol a pheehod. t M***,-Melodiow; X 1 Cor. xi. 26. • 




Digitized by Google 



YR 4DOTF0DIAD. 135 

Lleng befyd, llu anghyfiawn — a welir 
Mewn alaetn echryslawn ; 
Dan y gofid a'r Hid 11 awn, 

Y ffieiddlu anffyddlawn. 

Ond och ! yr eneidiau dychrynedig! 
Och! orphwyll-wyllon a chyrpb eflyllig! 
Llacw uthr elaeth * y llu cythreulig, 
Yn codi i'w Uwyr nodi'n gollfarnedig ; 
Yn un corf a'r aorf i'r dig — le poenus, 
O ! 'r mailt a gwydus rai melltigedig ! 

Ond wele ar g'oedd deulu'r g&n, 
Mai y ter wedi melus hun, 
Yn codi i hedd cu diwahait ; 
Urdden lwya yw eu heirddion lun, 
Ac nid oes 61 y deifiol d&n, 
Nac 61 y bedd ar wedd yr un ; 
Ha! darfu loes y dyrfa ldn, 
Maeni fel eu N6r mewn ceinder cun. 

Maent yn berffirith oddiwrth effaith 

Eu llwgr unwaith, llu ewyreinig ; 
Daethant, cofiwn, o berth annwn, 

Yn Uwyr ddidwn, llu urddedig ; 
Maent yn firain harddwych urddain, 

Llu goradain f anllygredig. 

Bodau nertbawl i fvw bythawl, 

Llou-gu gwenawl Uawn gogoniant ; 
Yn nhngfanau'r aur delynau, 

Uwcb eu beddau iach y byddant. 

Clywcb beroriaeth goruchafiaeth, 

Acen odiaeth eu caniadau ; 
Mae eu cysur yn ddifesur, 

Yn ngwledd engur angladd angau. 

Llawn o fawl yw'r llu nefolus, 
Ac yn addien ogoneddus, a 

Gorfoleddus gawrfioeddiant ; 
I'r Duw anwyl, Ioa daionua, 

Y cydganant, eiliant hwylus, 
Agwrdd felus gerdd foliant. 

" O ! fedd, p'le mae'tb ryfedd rym? 

A'th gaetb fuddygoliaetb gam? 
Er ing Uwyr yr angau llym, 

Wele ni heb 61 un nam. 

Mwy i'n bael Dduw diolcb mewn bwyl ddidewi, 
Boed iddo y mawl a'r addawl am roddi 
O fedd glwth anwyl fuddygoliaetb ini, 
Ar ddreigiau annwfn er eu gorddrygioni ; 
Rboes yn rhad drwy Iesu'u Rbi — ollyngdawd 

enau'r dyfnawd, mwy ni raid ofni. 

'Diogel ydym yn deg lu odiaeth, 

1 ddenu mwy ni ddaw un ammheuaeth, 
Neu engur donau o anghrediniaeth, 
Na bai na gweli, neu boen ac alaetn ; 
Dygodd y waredigaetb — hon i'n rhan, 
Lon wir a chyfan lawn orucbafiaetb. 

Heddyw ydym yn ddedwydd— addolwyr, 
Arddelw ein Harolwydd; 
Dagrau a du euogrwydd, 
Noetbni a gwarth, aetb o'n gwydd. 



• BodoHaeth ysbrydoU t Gorhtinif. 



Digitized by Google 



.Yft ADOYVODIAB. 

Nid oes uffern ^etbern gau, 
Na'i du safh. Did oes ofnau, 
Nid oes llygredd bedd al ban, 
Na dwys mg, nid oes angau, 
Na chlwy' i w ofni mwyach, j 
Ac o bla fm yn gwbl iach. 

Naf a'i law anwyl mewn nefol wenau, 
Dry ei lu breiniol drwy loew wybrenau, 
Acw i'r las entyrch corelwa y seintiau ; 
Buan oil hwyfant * gyda banllefau, . 
Mwyo hvfryd unodl mewn nwyfre denai 
Ar iach hwyl dirion i'r uchelderau 
A'r dorf waredol drwy'r dirtf rodau, 

i_ l.. _ i »_ — T i j a. 



Hawdd.h oenus dringant o ddinystr angau. 

O ! 'r eirian filoedd ! mae'r orwen nef olau 
A'i Uenfwd las malpai'n llawn o fywdlysau, 
Oil yn ddysgleiriach a glanach na'r gleiniau ; 
Heibio haul adref mewn dwyfol belydran 
Yn fir f ddawaua fyrddiynau— ant, a'u drych 
Mai mawredd haefwyeh mil myrdd o heuliau. 

Ar y gwagle rai gwiwglaer, 
Sangant, hwy gerddant i gaer 
Y nef, drwy eirian ofod,J 
Llwybrau gwawl y nefawl nod. 

Rhwysgant ar ol goresgyn— y gwaethaf 
A'r olaf oer elyn, 
Tua thre' drwy'r gwagle gwyn, 
O'r dylaith at aur delyn. 

Mae'u gosgedd a'u pwedd mor gn— angylaidd, 
Paradwysaidd a'u priod Iesu ; 
O ! mor lion y mae'r Uu— drwy i'w Harglwydd) 
Odde' gwaradwydd i'w gwaredu. 

Mewn hwyl ein anwyl Tow — yw testun mawl 
Pynciau arddwyrawl y Pencerddorion ; 

Pob sant ar ei dant dery ddn,—cydfawl 
Seinir y'ugwawl ues synu'r angylion ! 

Gorfoledd pur hedd yn parhau— a g&nt, 

Tra gwiw fwyniant yn eu trigfanau, 

Bythawl lawenydd pawb a thelynau 

O fawl gwiw nod awl nefol ganiadau, 

Iach bydd y gynghan uwch bedd ac angau, 

Trylon arwyrain trwy lAn ororau 

Y nef, im gydlef yn gwau— yr Anthem, 

A Chaersalem yn chweriaw i'w seiliau ; 

" I'a Obk " rhydd pob aureuau-~y mawrglod, 

Amias | holl ofod yn maws || eu llefau. 

Er gwaetha'r byd mae'r gwaith ar ben — maent fry 
O garchar obry goruwch yr wybren ; 

Yn ngwawl anfarwawl Nb» wen— ni dderfydd 
Ym'r Gan newydd na'r wiwgain A wen. 

Cynddelw. 



" RuAin yw I mi yma fynegf a thystiolaethu, na ddarllenais f erioed, mewn nn iaith, awdl, na 
chftn ragorach na hon ; nae un gin chwafch ar dettnn yr Adgyfodiad, i'w ohystadlu & hi. Awen) 
ytbrydoledig a'l cyfansoddodd hi. Henffych well i ti, Cynddelw t pwy bynag wyt Enwogaiat dy 
nan, a'th iaith. Bydd dy Awdl lei Gan, yn dyaglehiaw yn y Ltayddjaeth Gymreig. 



•Chwyfaw. tTeg. t $pace. § la* oddiamgylch. $Melodf. 
Llangollen: Argraffwyd gan W. Williams. 




Awt iOain, 1849. 



Tsoin.' 




Digitized 



byGOQgl 



Digitized by 



Google 



